





Lærdómsbók 
í 
evangelisk - kristilegum 
trúarbrögðum 


handa 


únglíng um. 


Kostar óinnbundi 







Al u 


UA 


. / A N 
0 { unbösössarr 





Akureyri. 
Prentuð á kostnað prentsmiðjunnar þar, af H. Hólgðjal 


1854, 





þ 


} 
|; 


Aðvaran 
til 


kennendanna. 





ð 1) Sérhver meiníng, hvort heldur hún er í 
lærdóms og ritníngar - greinum, ellegar í at- 
hugasemdum og útskýríngum greinanna, á ná- 
kvæmlega og skilmerkilega að útþýðast fyrir 
barninu, áður en það lærir nokkuð af þeim 
utan að. 

2) Þegar“ börn virðast svo tornæm, að ei 
geti lært alla lærdómsbókina, þá eiga viðkom- 
endur að ráðfæra sig við sóknarprest sinn, og 
er þá undir hans áliti komið, hvort barnið á 
að læra meir en lærdómsgreéinirnar, og þá 
 biblíustaði, sem vitnað er til, og hjá standa. 
En þar sem þetta leyfi kemur eitil, á barnið 
að læra allt, eins smærra sem stærra letrið. 

“ 1* ; 


, á 

3) Kennendurnir eiga að láta börnin leita að 

“þeim greinum. í biblíunni, sem til er vísað, en 
þó ekki eru prentaðar. þar sem mörg börn 
eru, eiga þeir að láta þau lesa þær til skiptis, 
eg með stuttum sþurní tíngum út úr koma þeim 
í skilníng um meinínguna. 

4) Sörhver lærdómsgrein í bókinni er svo 
skiljanlega samantekin, og atriðisorðin aðgreind, 
að hægt er hverjum einum að spyrja út úr 
þeim; þess vegna gjörist eingin þörf að prenta 
spurníngarnar, einkum þar raunin er ólýgn- 
ust, að opt og tíðum hafa bæði kennendur og 
lærendur minna þeinkt út í sannleikann vegna 
spurninganna. 


Sá litli 
bút e “rs 


Matekismus. 


Þetta eru 


Tiu laga- boðorð guðs. 


Fyrsta boðorð. 


Eg er drottinn guð þinn, þú skalt st hafa 
annarlega guði fyrir mer. 
Hvað er það? 


það er: vér eigum yfir alla hluti fram, guð 
að óttast, hann að elska, og „á hann einn að trúa. 


Annað boðorð. 
Þú skalt ekki leggja nafn drottins guds þíns 
vid hégóma, því drottinn mun ekki halda þann 


saklausan, sem brúkar hans nafn hégómlega. 
; 


6 


Hvað er það? í 
það er: vör eigum að óttast og elska guð. 
Eingum eigum vör ílls að biðja í hans nafni, 
ekki sverja við það, né fjölkýngi fremja, ekki 
ljúga né svíkja; heldur eigum vör guðs nafn 
að ákalla í öllum vorum nauðsynjum, það að 
"tilbiðja, lofa það og því þakkir að gjöra. 


„ Þriðja boðorð. 
Minnstu að helga hvíldardaginn drottins guðs 


þíns. 


Hvað er það? 
það er: yðr eigum að óttast og elska guð. 
Að vör ekki fyrirlítum prödikunina né hans 
„ orð; heldur eigum vör það heilagt að halda, 
gjarnan heyra það og læra. 


Fjórða boðorð. 


Heidra skaltu föður þinn og móður, svo- þér 


vel vegni, og þú verðir lánglífur á jörðunni. 
! Hvað er það? 


það er: vör eigum að óttast og elska 
Að vör ekki fyrirlítum vora foreldra, nð þá 
sem yfir oss éru boðnir, ekki þá til reiði reit- 


- 
í 


um, heldur þá í heiðri höfum, þjónum þeim og 
hlýðnir sðum, elskum þá og virðíng veitum. 


Fimta boðorð. 
Þú skalt ekki mann deyða. 
Hvað er það? ; 
það er: vör eigum að óttast og elska guð. 
Að vör ekki meiðum hold vors náúnga, eða 
gjörum honum mein í nokkru; heldur eigum 
vér honum að bjarga og viðhjálpa í öllum 
hans lífs nauðsynjum. 


Sjötta boðorð. 
Þú skalt ekki hórdóm drýgja. 
Hvað er það? 
það er: vör eigum að óttast og elska ið. 
Að vör lifum hreinferðuglega bæði í orðum 
og verkum, og að hver einn elski og í heiðri 
hafi sína ekta = persónu. 


Sjöunda boðorð. 
þú skalt ekki stela. 
Hvað er það? 
það er; vör eigum að óttast og elska guð. 


8 


Að vör ekki grípum góa eða penínga vörs 
náúnga, eða með fölskum kaupeyri eða und- 
irhyggju undir oss drögum; heldur eigum vör 
honum að hjálpa, svo hans góz og uppheldi 
ávaxtist og varðvéitist.. 


Áttunda boðorð. 
Þú skalt ekki bera falskan vitnisburð á móti 


þínum náúnga. 
Hvað er það? 


Það er: vör eigum að óttast og elska guð. 
Að vör ekki ránglega ljúgum nokkru á vorn 
náúnga, ekki svíkjum, baktölum eða ófrægjum 
hann í nokkru; heldur eigum vör hann áð af- 
saka, allt gott um hann að tala, og færa alla 
hluti til betra vegar. 


Níunda boðorð. 
Þú skalt ekki girnast hús náúnga þíns. 
Hvað er það? 

Það er: vör eigum að óttast og elska guð. 
Að vér ekki með flærð stundum eptir arfi 
eður fasteign vors náúnga, eður undir oss 
drögum með yfirvarpi laga og röttinda; held- 


g- 


ur eigum vér þar til að hjálpa og styrkja, að 
hann hafi sitt allt óskaddað. 


Tíunda boðorð. 

þú skalt ekki girnast kvinnu náúnga þéns, 
ekki þjón né þjónustukvinnn, ekki uxa né asna, 
og ekkert það hans er. 

Hvað er það? 

það er: vér eigum að óttast og elska guð. 
Að vör ekki burt tælum eða lokkum frá vor- 
um náúnga, hans eiginkvinnu, þjónustufólk 
eða kvikfé; heldur eigum vér að áminna og 
ráðleggja, að hver og einn sé samt, og ástundi 
að þjóna, það honum skyldugt er. 

Hvað segir guð um öll þessi boðorð ? 

Hann segir svo á 2. Mós. b. 20, 5. 6. Eg 
er drottinn þinn guð, eg er vandlátur gud, sem 
læt straff fyrir feðranna ránglæti koma fram 
á börnunum í þriðja og fjórða lið, það er að 
segja á þeim, sem mig hata; eg er líka sá, sem 
audsýni miskunsemi í þúsund liðu á þeim, sem 
mig elska, og við þá, sem varðveita mín bodord. 
í Hvað er það? 

það er: guð hótar þeim öllum pínu, sem 


10 


afvíkja þessum hans boðorðum; því eigum vör 
að óttast og hræðast Hans straff, og ekkert að 
gjöra á móti hans boðorðum; en þeim öllum, 
sem þessi hans boðorð halda, lofar hann sinni 
náð, miskun og öllum góðum hlutum; þar fyrir 
eigum yðr guð að elska, trúa honum og treysta, 
og eptir hans boðorðum gjarnan að gjöra. 


- Trúarjátníngin. 
Fyrsta grein. 
Um sköpunina. = 

Eg trúi á einn gud, föður almáttugan, 

skapara himins og jarðar. 
Hvað. er það ? 

Það er; eg trúi, að guð hafi skapað mig, 
ásamt öllum öðrum skepnum, og að hann 
hafi gefið mér önd og líkama, augu og eyru, 
og alla lími, þar með skyn og skilníngarvit, 
og að hann öllu þessu enn þá við makt held- 
ur. Hör til veitir hann mör og fyrirsjer nóg- 
lega, og daglega gefur hann mör klægi og 


11 


skæði, mat og drykk, hús og heimili, föður 
og móður, akur og kvikfð, og allt það, sem 
gott er, með öllu því eg með þarf til“ þessa 
lífs uppheldis. Hann verndar mig og varð- 
veittir frá öllum skaða og háska og öllum íll- 
um hlutum. Allt þetta gott veitir hann mör 
af sinni einskærri, föðurlegri, guðlegri góð- 
girnd og“ miskun, án allrar minnar verðskuld- 
unar. Fyrir hvað allt eg á honum þakkir 
að gjöra, honum þjóna og blýðinn að vera. 
þetta eru vissuleg 





Önnur Fn 
Um endurlausnina. 

Eg trúi á Jesúm Krist, son hans ein- 
getinn dróttin n vorn, hver eð getinn var af 
heilögum. anda, fæddur af Maríu meyu, pínd- 
ur undir Pontstó Pílató, krossfestur, deyddur 
“og grafinn: niðwrsté hann til helvítis, en á 
þriðja degi reis hann upp frá dauðum, uppstö 
hann til himna, situr nú til guds föðurs al- 
máttugs hægri handar, og þaðan mun hann 
— koma að dæma lifendur og dauða. 


Í 
Hvað er það? 

það er: eg trúi, að Jesús Kristur sé 
sannur guð, af föðurnum getinn fyrir allar 
aldir, líka sannur maður, fæddur af Maríu 
meyu; að hann sé minn drottinn, sem mig 
glataðan og fyrirdæmdan mann hefir afrekað, 
endurleyst og frelsað frá öllum syndum, dauð- 
anum og djöfulsins valdi, ekki með gulli eða 
silfri, heldur með sínu heilaga, dýrmæta blóði, 
og sinni saklausu pínu og dauða, svo að eg 
sé hans eiginleg eign, lifi undir hans valdi í 
hans ríki, honum þjóni í eilífu réttlæti, mein- 
leysi og sálnhjálp, líka sem hann er sjálfur 
af dauðanum upprisinn, lifir og ríkir að eilífu. 
Þetta eru vissuleg sannindi. 





Þriðja grein. 
„ Um helgunína. 

Eg trúi á heilagan anda, og að sé ein 
heilög, almennileg, kristileg kirkja, sem er sam- 
neyti heilagra, fyrirgefníng syndanna, holdsins 
tpprisa Oj eptir þetta líf — eilíft líf. 

7 Hvað er það? 
Þþað,er: eg trúi, að eg geti ekki að sjálfs 


13 


míns eigin krapti eða skilníngi trúað á Jesúm 
Krist minn drottinn, eða til hans komizt; held- 
ur hefir heilagur andi mig, með guðspjallanna 
kenningu, kallað og upplýst með sínum ást- 
gjöfum, helgað mig og viðhaldið í réttri trú; 
líka sem hann alla aðra kristna menn á jörðu, 
kallar, samánsafnar, upplýsir, helgar, og í 
réttri trú á Jesúm Krist varðveitir; í hverri 
kristilegri kirkju hann náðarsamlega fyrirgef- 
ur mör og öllum trúuðum, daglega allar synd- 
ir, og á efsta degi mun hann uppvekja mig 
og alla menn af, dauða, og gefa mör með öll- 
um rött-trúuðum, fyrir Jesúm Krist, eilift 
líf og sáluhjálp. Þetta eru vissuleg 
sannindi. 


Drottinleg bæn. 
Fadir vor, þú, sem ert á himnum. 
Hvað er það? 
Það er: guð vill hör með tilleiða oss og 
lokka, að vér trúa skulum, að hann sð vor 


* 


14 


föttilegur fabir, og vör hans sannarleg börn, 
svo vör þess heldur með fullu trúnaðartrausti 
megum hann biðja, eins og góð börn biðja 
sinn elskulegan föður. 


Fyrsta bæn. 
Helgist þétt nafn. 
Era Hvað er það? 

það er: guðs nafn er sannarlega í sjálfu 
sér“ heilagt, þó vör biðjum ekki; en vér biðj- 
um í þessari bæn, að það einnig helgist hör 
með 088. E 

- Hvernig skeðar það? 

Þegar guðs orð kennist réttilega og hrein- 
lega, og vér eptir því lifum heilaglega, eins 
og gués börnum hæfir; þar til hjálpi oss vor 
elskulegi faðir á himnum! En hver sem öðru- 
vísi kennir eða lifir, en guðs orð býður, sá 
vanhelgar guðs nafn á meðal vor; þar frá 
varðveiti ogs vor elskulegi himneski fáðir! 


Önnur bæn. 
Tilkomi þitt réka. 


= 


15 
Hvað er það? 
það er: guðs ríki kemur að sönnu án vorr- 
ar bænar af sjálfu sér til; en vér biðjum í 
þessari bæn, að það einnig komi til vor. 
Hvernig skeður það? 

Þegar guð gefur oss sinn heilaga anda, sá 
oss veitir þá náð, að vér trúum hans heilaga 
orði, lifum heilaglega hör stundlega, en ann- 
ars heims eilíflega. 


„Þriðja bæn. Sr 
Verdi þinn vilji, svo á jörðu, sem á kímnum. 
i „Hvað er það? 
það er: guðs góður og náðugur vilji verður 
á himnum, þó vér biðjum ekki; en vér biðj- 
um í þessari bæn, að hans vilji verði hér á 


meðal vor. 
Hvernig skeður það? 


Þegar guð ónýtir og hindrar öll íll ráð og 
vondan vilja þeirra, sem því valda, að guðs 
nafn vanhélgast og hans. ríki náir ekki til vor 
að koma, sem eru: djöfullinn, heimurinn og 
vor holdlegur vilji; heldur styrkir hann oss 
og stöðuga gjörir í sínum orðum og Í trúnni, 


16 


allt til vorra æfiloka; þetta er hans miskun- 
samur og góður vilji. 


Fjórða bæn. 
Gef oss á dag vort daglegt braud. 
: Hvað er það? 
það er: guð gefur að sönnu daglegt brauð 
jafnvel vondum mönnum, þó vér biðjum ekki; 
en vör biðjum í þessari bæn, að hann láti oss 
vort daglegt brauð viðurkenna, og með þakklæti 
til vor meðtaka. 
Hvað kallast daglegt brauð ? . 
það kallast allt það, sem nauðsynlegt er til 
lífsbjargar, sem er: matur og drykkur, klæði 
og skæði, hús og heimili, töður og eingjar, 
kvikfénaður, góz og peníngar, góð ekta - per- 
sóna, hlýðin börn, dyggt þjónustufólk, trúir og 
frómir yfirmenn, góð almúgans -stjórn, hag- 
stæð veðurátt, friður, heilbrigði, siðsemi, heið- 
ur, góðir vinir, trúfastir nágrannar, og allt 
annað þessu líkt. 


17 


Fimta bæn. 


Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og 


fyrirge áð um vorum skyldunautum. 


Hvað. er það? 
það er: vör biðjum í þessari bæn, að faðir 
vor himneskur vilji ekki álíta vorar syndir, 
svo hann, fyrir þeirra skuld, vilji ekki veita 
oss vora bæn — því vér erum allra þeirra 
hluta ómaklegir, sem vér hann um biðjum, og 
höfum það ekki verðskuldað — heldur að hann 
vilji oss það allt gefa af sinni eiginlegu náð; 
því daglega syndgum vér, og verðskuldum 
ekki annað en straff; svo viljum vör einnig 
þar á móti fyrirgefa af hjarta, þeim sem oss 
á móti brjóta, og gjöra þeim gott, sem við 
Oss misgjöra. 


Sjötta bæn. 
Eigi leið þú oss í freistni. 
Hvað er það? 
það er: guð freistar að sönnu einkis manns; 
en vör biðjum í þessari bæn, að aði vilji 


i8 


vernda oss og varðveita frá andskotans, heims- 
ins og holdsins vélum, svo vör hröpum ekki 
fyrir þeirra tilteygíngu í vantrú, örvæntingu 
eður aðrar syndir og lesti; og þó-vör freist- 
umst af öllu þessu, þá láti hann oss um síð- 
ir yfirvinna og sigrinum halda. 


Sw un da bæn. 
Heldur frelsa oss frá éllu. 


Hvað er það? 
það er: hör biðjum vör alls í einu í þess- 
ari bæn, að faðir vor himneskur frelsi oss frá 
"öllu íllu til lífs og sálar, farsældar og heið- 
urs; en:að síðustu, þegar vor dauðastund er 
komin, gefi hann oss góðan afgáng og taki 
oss miskunsamlega til sín, úr þessum eymd- 
ardal, inn í himnaríki. Amen. 
Hvað or það? 
það er: að eg skal vera fullviss, að þess- 
ar vorar bænir sðu vorum himneska föður 
þákknæmilegar og af honum heyrðar; því hann 
hefir sjálfur skipað, að vör skyldum með þess= 


19 
um hætti biðja, og hefir lofað, að hann vilji 
„ oss bænheyra. Amen, amen, það er: já, 
sannarlega, það skal svo vera. 


Skírnar sakramentið. 
1. Hvað er skírn? 

Skírnin er ekki einsamalt vatn, heldur er 
hún það vatn, sem saman er reyrt og bund- 
ið með guðs boðorði, og með gúðs orði sam- 
teingt. é 

"a. Hvað er það guðs orð? 

Þad vor herra Jesús Kristur sagdi hjá 
Matteus € 28. kapítula: Farið og gjörid all- 
slags þjóðir ad mímum lærisveinum, og skírid 
þær til nafns födurs og sonar og heilags anda. 

3. Hvað útvegar skírnin oss og veitir? 

Hún útvegar oss. og veitir fyrirgefníngu 
syndanna, frelsar oss frá dauðanum. og djöfl- 
inum, og gefur þeim öllum eilífa sáluhjálp, 
sem trúa því, er guðs orð og fyrirheit lofa. 


20 


, ; 
Ag Hver eru þau guðs orð og fyrirheit? 
„Þau vor herra Jesús Kristur segir hjá Mark- 
úst á 16. kapétula: Hver sem trúir og verður 
skérdur, sá mun hólpinn verða, en hver sem 
ekke trúir, sá mun fordæmast. 


5. Hvernig fær vatnið verkað svo veglega hluti ? 

Vatnið má aldrei slíks orka, heldur veitir 
það guðs orð — hvert að ér í og með vatn- 
inu — og trúin, hver að slíkum guðs orð- 
um í vatninu trúir; því fyrir utan guðs orð 
er vatnið einsamalt vatn, en eingin skírn; 
en þegar guðs orð samlagast vatninu, þá er 
það skírn. það er náðarfullt lífsins vatn og 
endurgetníngarlaug í heilögum anda, eins og 
P áll postuli segir, í sendibréfinu til Títus- 
ar, í ðja kapítula. 


Eptir sinni miskunsemi hefir gud oss hólpna 
gjört, með endurgetníngar -lauginni og end- 
wrnýúngunni, sem skeður „af heilögum anda, 
hverjum hann hefir nóglega úthellt yfir oss fyr- 
ir Jesúm Krist vorn lausnara, svo vér, réti- 


ættir fyrir hans náð, yrdum erfíngjar eilífs 


21 


lífs eptir voninni. — Þessi ord eru sönn og 
trúanleg. 
6. Hvað merkir þvílík vatnsskírn ? 

Hún merkir það, að sá hinn gamli A- 
dam í oss, á daglega að drekkjast og deyð- 
ást fyrir iðrun og yfirbót, með öllum synd- 
um og“ vondum girndum, og síðan daglega 
framkoma og upp aptur rísa nýr maður, sá 
er lifa skal í réttlæti „og heilagleika fyrir 
guði æfinlega. 

7. Hvar stendur það skrifað ? 

Páll postuli segir í sendibréfinu til Róm- 
verja“6ta kapítula: Svo erum vér með Kristi. 
greptraðir á skérnimu til dauðans, að líka 
sem Kristur er uppvakinn frá dauðum fyrir 
dýrð föðursins, svo ja vér að gánga í Ag 
léferni. 


Altaris sakramentið. 





1. „Hvað er sakramené altarisins ? 


Altaris sakramentið er sannarlegt 


“ 


22 . 


hold og blóð drottins vors Jesú Krists, 
undir brauði og víni, af sjálfum Jesú Kristi 
innsett, oss kristnum mönnum að eta og 
drekka. 

2. Hvar stendur það skrifað ? 

Svo skrifa þeir heilögu guðspjallamenn, 
Matteus, Markús, Lúkas og posiul- 
inn Páll. 

"Vor herra Jesús Kristur, á þeim 
mótt sem hann svikinn var, tók hann braúd- 
id, gjörði þakkir og braut það, og gaf sínum 
lærisveinum, og sagði: takið og etid, það er 
minn líkami, sem fyrir yður verður "gefinn. 


Gjörið það á mína minníngul 


Sömuleidis eptir kvöldmáltíðina, tók hann 
kaleikinn, gjördi. þakkir, gaf þeim hann, og 
sagdi: drekkid allir hér af, þetta er kaleikur 
ens nýa „testamentis £ mínu blóði, seim fyrir yd- 
ur úthellist til fyrirgefningar syndanna. Gjörið 
Þetta, svo opt sem þér þad drekkid, í mína 
minntngu. ð 


23 
3. Hvað stoðar oss með þvílíkum hætti 
að eta og drekka hör af? 

Það sýna mör þau orð, sem hér standa: 
fyrir yður gefst og úthellist til fyr- 
irgefníngar syndanna; því oss veitist 
fyrir þessi orð, í. sakramentinu, syndanna 
fyrirgefning, eilíft líf og sáluhjálp, því hvar 
syndanna fyrirgefníng er, þar er einnig lífið 
og sáluhjálpin. 


4. Hvernig fær líkamleg bergfríg verkað svo 
mikla hluti? 


Bergíng brauðs og víns verkar ið í eing= 


„an máta, heldur orðin, sem hér standa: fyr- 
ir yður gefst og úthellist til fyrir- 
gefníngar syndanna, hver orð að eru 
hjá líkamlegri bergíngu svo sem höfuóstykki 
í þessu sakramenti. Hver sem þessum orð- 


um trúir, hann öðlast allt það, er þau inni. 


halda og upp á hljóða, sem er syndanna 
fyrirgefníng. 
5. Hver neytir þessa sakramentis maklega? 


Aó fasta og sig líkamlega þar til að búa, 


24 
er að sönnu góð ytri siðsemi; en sá er sann- 
arlega maklegur og velskikkaður, sem trúir 
þessum Krists orðum: fyrir yður géfst 
og úthellist til fyrirgefníngar synd- 
anna. En hver sem ekki trúir þessum orð- 
um og efar þau, hann er ómaklegur; því 
þetta orðið: fyrir yður, krefur fullkom- 
legrar trúar í hjartanu. 





ps 


Fyrsti kapítuli. 
Um guðs verk og hans eiginlegleika, 


1, Hvernig vér fáum þekkingu um guð. 

Ss Oss mönnunum ríður mjög 
mikið á, að vör lærumaó þekkja guð; 
því annars gætum vör ekki skilið, hvernig 
heimurinn er orðinn til; vör vissum þá 
ekki heldur, hvers vör mættum vænta um vora 
hagi eptir dauðann, og hefðum einga 
óbrigðula hjálp að reiða oss upp á í vor- 
um mótgángi. 
Merk: það eru kölluð trúarbrögð, að þekkja guð 


og hans vilja, og með hverju móti vör eigum að 
heiðra hann og hlýða honum. 


S. 2. Undir nafninu heimur, skilst al. 


26 


mennilega bæði himin og jörð, með öllu 
því, sem í þeim er. 


Merk: a) Auk:sólarinnar og túnglsins, sjáum 
vör á himninum mikinn fjölda af stjörnum. Með- 
al þeirra eru nokkrar, sem kallast plánetur, allt, 
eins krínglóttir hnettir eins og vor jörð, og er ekki 

* ólíklegt, að Í þeim búi margskonar lifandi skepnur. 
En þær eiginlegu stjörnur eru sólir, eins og sú, 
sem skín næst oss, og upplýsa með sama hætti hnetti 
þá, sem þeim eru nálægastir. Tún glið er hnöttur, 
eins og jörðin, sem fær, eins og hún, ljós sitt af sólunnis 


b) Á jörðunni teljast hör um tuttugu og fimm 
Þúsundir lifandi skepna af ýmsu kyni, auk 
mannanna, sem eru tals þúsund millíónir — 
en hver ein millíón er sama sem þúsundsinnum þús- 
und. Aðrar lifandi skepnur, sem til aðgreiníngar frá 
mönnunum, kallast skynlausar og mállausar, 
skiptast í dýr, fugla, fiska, orma, skorkvik- 
indi og þær skepnur; sem lifa bæði í vatni og 
á landi. * Sörhver af kynferðum þessum inniheldur 
margs konar tegundir, sem eru hver annari ólíkar. 


S. 3. a) Hver, sem vill gæta skynsemi sinn- 
„ar, á hægt með að þekkja, að heimurinn hef- 
„ir ekki getað orðið til af sjálfumsér, 
heldur en hús nokkurt eða þorp hafi getað 


AT, 


byggt sig sjálft; því einginn sá hlutur er til, 
sem ekki hefir haft sína orsök, af hverri 
hann er kominn. 

b) Heimurinn hefir ekki getað ver- 
ið til frá eilífð; því vör sjáum, að allir 
hlutir eru umbreytanlegir, og bæði menn og 
skepnur, ásamt öðru fleiru, hafa upphaf 
og endir. á 

S. 4. Frá eilífð hlýtur að hafa ver- 
ið ein æðsta vera, sem skapað hefir 
heiminn, eða ráðið fyrir upptökum hans og 
miðurrðöðun. Þessi vera kallast guð, og 
þessi guð hlýtur að vera sá allra vísasti, 
máttugasti og gæzkuríkasti, því þeim 
mörgu "og margháttuðu hlutum, sem eru í 
heiminum, er svo vísdómslega niður raðað, . 
og allir eru þeir mjög nytsamlegir. 

S. 5. Guð þekkist ljósast af sínu 
orði, hvert lesa má í þeirri heilögu ritníngu, 
sem kallast biblía. 

S. 6. Það er víst, að þann guðs 
vilja, sem manneskjurnar áhrærir,er að finna 
í biblíunni, og þess vegna „kallast hún 


28 


guðs orð; því hún kennir oss fullkomlega 

og augljóslega allt það, sem syndug mann- 

eskja þarf að vita sér til endurbótar, huggunar 
og sannrar velferðar, bæði í þessu og tilkom- 
anda lífi. 

S. 7. Guð hefir sjálfur staðfest sitt 
orð, með því að hann hefir gefið þeim mönn- 
um, sem það hafa ritað, bæði speki til að 
auglýsa þá hluti, sem einginn maður gat vitað 
af sjálfum sör, og líka krapta til að fram- 
kvæma þau verk, sem einginn hefði getað 
gjört með neinslags náttúrlegum meðölum. 
Merk: a) Í heilagri ritníngu finnast þeir spádómar, 

sem fyrirsegja markverða tilburði, er eingin mann- 

eskja gat á þeim tímum fyrir fram söð, sem þó laungu 
þar eptir eru í ítrasta máta uppfylltir. Guð einn, 
sem er alvitur, gat veltt þessum heilögu mönnum 

þekkíngu um þvílíka atburði. Es. 21, 1— 10. 44, 

91— 28. Jet. 31, 81 —:40. 50, 1— 46. Dan. 9, 

20—27. Matt. 24, 1—28. 

b) Í heilagri ritníngu er talað um kraptaverk, sem 
eru þvílík yfirnáttúrleg verk, að þau útheimta guð- 
dómlegan krapt, þar ekki var mögulegt að gjöra 
þau á þvílíkan hátt með náttúrunnar kröptum. Guð, 
sem er almáttugur, hefir einúngis brúkað þá heilögu 


29 


menn tilað gjöra þvílík dásemdarverk. #2. Mós. b. 14, 
Sl SD Matt 8619) Jóh 9151 601 
18: 9, 1238. 11, 17C2.0307 Post. gb. 301 8. 
S. 8. a) Þeir menn, sem undir guðs stjórn- 
un, og með hans aðstoð, hafa skrifað þá 
heilögu ritníngu, kallast yfir höfuð að tala: 
spámenn, guðspjallamennogpostular. * 

b) Spámennirnir, guðspjallamenn- 
irnir og postularnir, voru útvaldir af 
guði til að vera hans.sendiboðar með- 
al manneskjanna, hverjum þeir áttu að kunn- 
gjöra hans vilja, og framkvæma hans ásetn- 
íng, á þeim stað og tíma, sem hans speki á- 
leit að vera þönanlegast. 

S. 9. a) Spámennirnir hafa skrifað, 
þann hluta ritníngarinnar, sem kallast gamla 
testamentið, áður en Kristur fæddist. 

b} Gamla testamentið inniheldur 
ýmislegar bækur, í hverjum guðs vilji 
var auglýstur Gyðingum, þeirri þjóð, sem 
Messías, heimsins lausnari, átti eiga að rekja 
kyn sitt til; en þessar bækur eru enn 
þá í mörgum greinum nytsamlegar handa 


30 


oss, og þönanlegar til lærdóms, huggunar og 

viðvörunar. 

Merk: a) Bækur gamla testamentisins oru ept- 

'  irfylgjandi: fimm bækur Mósis, Jósúa bók, Dómara 
bókin, Ruts bók, fyrri og síðari Samúels bók, fyrri 
og "síðari konúnganna bók, fyrri og síðari Kroníku 
bók, Esdra bók, Nehomie bók, Esters-bók, Jobs bók, 
Davíðs saltari, Salómons orðskviðir, prödikarans bók og 
lofkvæðið. Fjórir stærri spámennirnir: Esajas, Jere- 
mías með hans harmagráti, Esekíel og Daníel. Tólf 

smærri spámennirnir: Húseas, Jóel, Amos, Obadías, 

Jónas, Mikkeas, Nahúm, Habakuk, Seffonfas, Haggeus, 

Sakkarías, Malakías. 

b) Kristur hefir staðfest, að bækur gamla testa- 
mentisins séu af guði, Lúk. 24, 25. 27, 44; 
og á Krists tíðum voru allar þessar bækur saman 
safnaðar Í gamla testamentinu, sem enn eru þar. 
$.10. a) Guðspjallamennirnirog post- 

ularnir hafa skrifað þann hluta ritníng- 

arinnar, sem kallast nýa testamentið, ept- 
ir að Kristur fæddist. 

b) Nýa testamentið inniheldur í 
ýmislegum bókum allt það, sem guð hef- 
ir viljað augljóst gjöra fyrir öllum heim- 
inum, um syndaranna endurlausn vegna 


31 


Krists, trúna, guðs ótta og dygðina, sem út- 


heimtist til sáluhjálpar. 

„Merk: a) Nýa testamentisins bækur eru eptir- 
fylgjandi: fjögur guðspjöll, nefnil. Matteusar, Mark- 
úsar, Lúkasar og Jóhannesar; postulanna gjörnínga- 
bók; 14 Páls sendibréf, sem eru: eitt til Rómverja, 
tvö til Korintumanna, eitt til Galatamanna, eitt til 
Efesusmanna, eitt til Filippímanna, eitt til Kólossa- 
manna, tvö til Tessaloníkumanna, tvö til Tímóteus- 
ar, eitt til Títusar, eitt til Fílemons, eitt til enna 
Hebresku: Jakobs pistill, tvö bréf Pöturs, þrjú bréf 
Jóhannesar, Júdasar bréf og Jóhannesar opinberíng- 
arbók. Fr 

b) Kristur hefir með sínum kraptaverkum 
sannað, að hann væri sendur af guði, og 
með sama hætti er trúverðugleiki guð spjállamann- 
anna og postulanna staðfestur, Jóh. 10, 37. 38. 
14, 10..11. Post.g.b. 3, 1— 16. Skrif hinna elata 
kristinna lærifeðra innihalda þá vitnisburði, sem gjöra * 
augljóst, að guðspjallamennirnir og postularnir hafi 
skrifað þær nýa testamentisins bækur, sem þeim eru 
eignaðar. 

S. 11. Eptir sörlegasta inntakinu 
skiptist guðsorð í lög málið og evangelíum. 
a) Í lögmálinu sýnir guð oss það ílla, 
sem vér eigum að forðast og það góða, sem 


32 


vör eigum að ástunda; það leiðir oss einnig 

fyrir sjónir, straff fyrir hið ílla, til viðvörun- 

“ar, og umbun fyrir hið góða, til uppörfunar. 
b) Evangelíum inniheldur guðs loforð, 

um syndanna fyrirgefníngu og sáluhjálp vegna 
Jesú. Krists, hver eð endurleysti heiminn með 
sinni pínu og dauða; auk þessa kennir það 
oss, eptir hverri röð og reglu, og með hverju 
móti vör getum orðið hluttakandi í fyrirgefn- 
íngu syndanna, og þeirri sáluhjálp, sem Krist- 
ur hefir oss útvegað. 

Merk: Í fyrsta parti fræðanna er talað um lög- 
málið, sem Ínniheldur guðs tín boðorð; en 
evangelíum er í fjórum síðari pörtunum, 
som innihalda þrjár greinir trúarinnar, sjö 

„ bænir í Faðir vot, ásamt með skírnar og alt- 
aris sakramentunum. 





I. Hvað ritníngin kennir ogs um guð, yfir 
höfnð að tala. 
S. 1. Heimsins skapari er sá ein- 
asti sanni guð, og einginn nema hann. 


Es. 45, 18. Svo sagdi drottinn, sá eð him 
sninn hefir skapað, sá gud, sem jörðina hefir 


33 


tilbúið: Eg em dr ottinn, og einginn annar guð 

er til, nema eg. Ei 
1 Kor. 8, 4. Vér vitum, að skurðgoð heið- 

fngjanna eru ekkert, og einginn annar guð et 
til, nema sá em. % 

Merk: a) Heiðíngjarnir dýrkuðu marga hjáguði, og 
leituðu stundum til eins, stundum til annars, en gátu 
samt ekki vitað, til hvers af þeim þeir helzt skyldu . 
snúa sör, með vissustu von um hjálp og aðstoð. 

b) Vör höfum orsök til að álíta sjálfa oss lángtum sælli, 
þar vör þekkjum sannan guð, og vitum, að hann 
er einn einasti; þar fyrir leitöm vör hælis hjá 
honum einum, og setjum vort traust og athvarf til 
hans, Í öllum vorum nauðsynjum. 


$.2. Ritníngin kennir ossað þekkja. 
þann einasta sanna guð, sem föður, 
son og heilagan anda, og tileinkar bæði 
föður, syni og heilögum anda, þá einu og 
„ Sömu guðdómlegu veru, Í hverri þeir eru 
Óaðgreinanlega sameinaðir hver með öðrum, 
með þeim hætti, sem vör fáum ekki skilið. 


Matt. 28, 19. Jesús býður sínum lærisvein- 
um: Farið og gjötið allar þjóðir að mínum 
lærisveinum, og skírið þær til nafns föðurs- 
ins, sonarins og þess heilaga anda. - 

Jóh. 15, 26. Jésús, svo sem SEG Bon- 


Sd 


ur föðursins, segir: En þá er sá huggarinn 
skemur, hvern eg. mun senda yður frá föðurn= 
um, sá sannleiksins andi, sem af föðurnum 
framgeingur, hann mun vitna um mig. ' 2 Kor. 
13,.13 BR 
Merk: það er orðið að venju meðál kristinna manna, 
= að kalla guð þrennan eða þríeinan, tilað sýna 
þar með, að faðir, sonur og heilagur andi hafi einn 
og sama allrahærsta guðdóm sameiginlega hver með 

"öðrum. Jóh. 10, 30.-16, 15. Matt. 3, 16. IT. 

Jóh. 14, 16 = þ= 

$. 3. Faðir, sonur og heilagur andi, 
eru jafnt hluttakandi í þeirri sömu 
eilífð, mætti, gærku og speki; þeir hafa 
eina og sömu sameiginlega dýrð. 

Jóh. 5, 19— 22. „Jesús segir: Hvað helzt 
faðirinn gjörir, það sama gjörir sonurinn eins, . 
því svo sem faðirinn uppvekur dauða og gjörir 
lifandi, svo lífgar og sonurinn allt eins, hverja 
sem hann vill, svo að allir skuli heiðra soninn, 

eins og þeir heiðra föðurinn. Líka svo játar 
- sjálfur Jesús, Jóh. 17, 5. að hann hafi verið 
í dýrð hjá föðurnum, áður en heimurinn var til. 
Jóh. 1, 1—-3, 14. Róm. 9, 5. Hebr. 1, 3. 
"1 Kor. 2, 10. 11. Postulinn Páll segir um 
heilagan anda: Guð hefir látið sinn anda op= 
inbera oss sín vísdómsfullú ráð, því andinn 


* 


35 


rannsakar alla hluti, og jafnvel guðs leynda 
ráð; en hver manneskjanna er sú, er viti, hvað 
Í manninum er, nema mannsins andi, sem í 
honum er? svo líka veit einginn, hvað í guði 
er, nema guðs andi. Með líkum hætti sýnir 
og postulinn, áð það hafi verið sá heilagi andi, 
sem útdeildi yfirnáttúrlegum náðargáfum í hinni 
fyrstu kristni, hvar á meðal hann. éinnig tel- 
ur makt til að gjöra kraptaverk; og síðan seg- 
ir hann, 1 Kor. 12, 4— 11: En allt þetta 
vérkar kröptuglega sá eini og sami andi, er 
útskiptir sérhverjum út af fyrir sig, eptir því 
sem hann vill. - Post. gb.5, 3.4. 1 Kor.3, 16. 
Merk: a) það er sannarleg og mikilvæg hugg- 
un fyrir oss, áð vör vitum, að sonurinn Jesús 
Kristur, sem hefir kennt oss, hverju vér eigum að 
trúa, og endurleyst oss með sinni pínu og dauða, er 
sannur guð, ásamt með föðurnum: því vegna 
þess kunnum vör, með fullri sannfæringu, að reiða. 
oss upp á hann, og fylgja honum í öllu meðstaðföstu 
trúnaðartrausti, líka og.án efablendni tilbiðja hann. 
bJ Öss er það mikilsvert, að vér vitum, að sá hei- 
lagi andi, sem með guðs orði .vérkar til vorrar , 
upplýsingar og endurbótar, er sannur guð, ásamt 
með föðurnum og syninum: því þess vegna 
erum vör nú fullvissir um, að vor betran er mögu- 
leg, of vör færum oss guðs orð röttilega til nota, og 
eingin vantrú eða efasemi getur haldið oss frá, að 


as 
3 . 


36 


tilbiðja heilagan anda, með sama trúnaðartrausti, 
„sem föðurinn og soninn. 


(S 





Ill. Hvað ritníngin kennir oss um guðs veru 
og eiginlegleika. 
S.1.Guð er andi, eður ósýnileg vera, 
sem hefir að sönnu frjálsræði og skyn- 
semi, en eingan líkama eður limi; þess vegna 
getum vér ekki stöð hann með líkamlegum aug- 
um, ekki heldur útmálað hann með neinni mynd. 
Jóh. 4, 24. Guð er andi, því eiga þeir, 


sem tilbiðja hann, að gjöra það með réttum 
anda "I lim. 117. 


Merk::Guð dýrkast og vegsamast bezt með hreinum 
þaunkum og ráðvöndum lifnaði, því þess 
konar dýrkun á bezt við þann guð, sem er andi. 
$S. 2. Guð er eilífur; og hefir hvorki upp- 

haf né endir; hann er ætíð óumbreytan- 

legur,og verður jafnan hinn sami. 
Sálm. 90, 2. Áður en fjöllin voru til, 08 
þú tilbjóst jörðina, ertú guð, og það frá ei- 

lífó til eilífðar. Sálm. 102, 26 — 28. 


Jak. 1, 17. Hjá föður ljósanna er eingin 
umbreytíng, né umbreytíngar skuggi. 


37 


Merk: Guð, sem er eilífur, óumbreytanlegur, getur 
þess vegna gjört þá eilíflega sæla, sem elska hann 
og hlýða honum. Hans makt þar til rönar aldref, ekki, 
heldur umbreytir hann sínum ásetníngi og loforðum. 
S. 3. Guð er almáttugur, og getur gjört 

allt hvað hann vill, án ómaks eður fyrirhafn- 

ar, en hann gjörir ekkert annað en það, sem 
er vísdómsfullt og gott, því hann vill ekkert 
nema það einúngis. 

Sálm. 115, 3. Vor guð er í himninum, 


hann gjörir allt hvað honum gott þykir. Sálm. 

135, 6. 5 : 
Jer. 32, 17—19. O drottinn, dróttinn, sjá, 

þú gjörðir himin og jörð með þínum mikla 

krapti; einginn hlutur mistekst fyrir þér, þú, 
hinn voldugi guð, mikill í ráðum, og mekt= 
ugur í athöfnum. 

Mork:- Vör megum óhultir treysta á hjálp og 
verndan þess almáttuga guðs í öllum vorum 
röttilegum athöfnum, því hann vantar hvorki 
veldi nð krapta til að vernda oss. En hann er líka- 
máttugur til að straffa þá að maklegleikum, sem 
eru honum „óhlýðnir. 

S. 4. Guð er alvís, og veit allt í einu, 
bæði það, sem skeð hefir, það sem nú skeð- 


ur, og það sem á allri ókominni tíð mun ske. 


38 


Vorir heimuglegustu þánkar eru ekki huldir 
fyrir honum. 
1. Jóh. 8, 20. Guð þekkir alla hluti. 
Sálm. 139, 1— 3. Drottinn, þú rannsakar 
og þekkir mig; þú skynjar mínar hugrenníngar 
áleingdar; þú sör gjörla allar mínar athafnir. 
Merk: það væri mesta heimska, að ætla sör að hræsna 
fyrir guði, sem' veit allt, og verður ekki á tálar dreig- 
inn með útvortis yfirhylmíngu. Hann veit hvert held- 
ur er, hvað íllt eða gott vör hugsum, tölum eða gjör-- 
um, jafnvel þó eingin manneskja verði nokkurn tíma 
áskynja þar um. E 
S. 5. Guð er alvitur, og hefir ætíð þann 
bezta tilgáng í sínum ásetníngi, og velur líka 
„jafnan beztu meðöl til að koma honum fram. 


Sálm. 104, 24. Drottinn, hversu mörg eru 
þín verk, þú gjörðir þan öll með vísdómi. 
dó: 19:13: 


Merk: Vör megum óhult trúa því, að hinn alvitrí 
guð gjörir ekkert, án þess það sð nytsamlegt; 
og að allt hvað fram við oss kemur, eptir hans vilja, 
horfir oss til gagns og góða. 

S. 6. Guð er allstaðar „nálægur, og 
verkar með sínum krapti allstaðar í öllum hlut- 
um. Hann er hvergi fjarlægur sínum skepnum. 


39 


Sálm. 189, 7. 8. Hvert skal eg fara frá 
þínum anda, drottinn? hvert get eg flúið, svo 
- þú sjáir mig ekki? þó.eg færi upp í himin- 
inn, þá ertu þar, og þó eg byggi mér legu- 
rúm í undirdjúpinu, þá ertu einnig þar. Jer. 
23, 24. Fr 
Merk: Hinn guðhræddi má vera með góðu 
geði í öllum sínum mótgángi, því drottinn 
„ yfirgefur hann aldrei, heldur varðveitir hann. En sá 
óguðhræddi hefir orsök til að skelfast, 
jafnvel í leynilégustu fylsnum, því hann get- 
ur hvergi umflúið drottinn, sinn dómara. 


S. 7. Guð er góður, og auðsýnir sínum 
sköpuðum skepnum svo margar velgjörðir, sem 
hver þeirra.getur í móti tekið, eptir þeirra 
eðli, lífernis máta, eða útvortis ásigkomulagi. 

Sálm. 145, 9. Drottinn er öllum góður, og 
hann miskunar sig yfir öll sín verk. 

Post. gb. 14, 17. Guð hefir ekki látið sjálf- 
an. sig. vera án vitnisburðar, þar hann veitti 
oss mikið gott, og gaf oss dögg af. himni og 
frjóvsamar árstíðir. ? 

Merk: Oss byrjar með sannarlegu þakklæti, að við- É 
urkenna eins þær smærri, sem hinar stærri guðs gáf- 
ur, og aldrei kvíða fyrir, að. hann muni synja oss 
þess, sem hann sör að oss er þönanlegt. 


40 


'$S. 8. Guð er miskun samur, og fús til 
að veita oss hugsvölun í vorum hörmúngum, 

og frelsa oss frá þeim á þeirri tíð, og með 
þeim hætti, sem hann sjer oss hagkvæmast, 
allt eptir því sem vor velferð útkrefur. 

Sálm. 103, 13. Eins og faðirinn er börn. - 
unum líknsamur, eins er drottinn miskunsam- 
ur þeim, er hann óttast. 2 Kor. 1, 3. 

Merk: Í öllum vorum mótgángi megum vér 
með von og trausti leita hælis hjá miskun- 
sömum guði, og hvorki reiða oss upp á vorn eigin 
vísdóm, nð mannanna aðstoð, sem opt kann að bregðast. 
S. 9. Guð er heilagur, sem ætíð elsk- 

ar það góða, en hefir stærstu misþóknun á 

öllu því sem íllt er. 

Sálm. 5, 5. Drottinn, þú ert ekki sá guð, 
hverjum óguólegt athæfi líkar; hver, sem er 
vondur, fær ekki að vera hjá þér. 

1 Pöt. 1, 15. Eins og sá er heilagur, sem 
yður hefir kallað, svo verið þör og einnig 
heilagir í öllu yðar dagfari. 

Merk: Vör eigum með varkárni að forðast 
allt, sem íllt er, því það er guði á móti. En vör 
eigum að ástunda sannan guðs“ ótta, ef vör 
viljum að honum líki við oss, og hann -sð oss jafn- 
an náðugur. 


41 


$.10. Guð er rðttlátur, og geingur ríkt 
eptir, að lifað sð eptir hans boðorðum, hver 
að öllu leyti horfa til vorrar nytsemdar; þess 
vegna vill hann umbuna einúngis þeim, sem 
hlýða honum, en straffa þá, sem honum eru 
óhlýónir. 

2. Mós. b. 20, 5. 6. Eg er drottinn þinn 
guð, eg er vandlátur guð, sem læt straff fyr- 
ir feðranna ránglæti koma fram á börnunum 
í þriðja og fjórða lið, — það er að segja — 
á þeim, sem mig hata. Eg er líka. sá, sem 
auðsýni miskunsemi í þúsund liðu á þeim, sem 
mig elska, og við þá, sem varðveita mín boðorð. 

Róm. 2, 6. Guð mun gjalda einum og sör- 
hverjum eptir hans verkum. 

Mork: a) það er mikil heimska, að hugsa guð 
muni sjá Í gegnum fíngur við oss, hversu 
leingi sem vör áfram höldum í syndunum; 
því. hans röttlæti útheimtir, að hann straffi það vonda, 
öðrum til skolfíngar og viðvörunar, svo að mann- 
eskjurnar leiðist ekki til lasta og ódyggða af vondra 
eptirdæmum. 

b) Með því guði sýnist ekki þönanlegt, að straffa ætíð 
eður lanna, eptir gðrhvers vorðugleikum, Í þessu 1ff, 
þá dregur hann opt hverttveggja undan til 
boss í öðru lífi, hvar bæði. sá óguðlegi, og líka 


42 


hinn guðhræddi, úttaka, hver upp á sinn máta, sín 
- Verkalaun. 7 

$.-11. Guð er sannorður, og dregur oss 
aldrei á tálar með neinu falsi; hann er trúr, 
og heitir hvorki nð lofar öðru en því, er hann 
bæði kann og vill efna. 

'4, Mós. b. 23, 19. Guð er ekki eins og 
manneskjan, að hann ljúgi, ekki heldur eins og 
manneskjunnar barn, að hann sjái sig um hönd. 

Sálm. 33, 4. „Drottins orð. er sannarlegt;, 
og hverju sem hann lofar, þaó efnir hann 
vissulega. 

Merk: Oss er það nóg til trúarstyrkíngar, að vör vit= 
um, hvað guð hefir látið oss kunngjöra Í 
sínu orði, og það eigum vér að halda fyrir satt, 
án nokkurrar efasemi. 


Annar kapítuli. 
Um guðs verk, 


I. - Hvað ritníngin kennir oss úm sköpunina 
ög skapaða hluti. 


$. 1. Gruð hefir í upphafi skapað 
himin og jörð af eingu, alleina með sínu 


“ 


"43 
almætti, til gagns og gleði handa öllum sínum 
lifandi skepnum. 
1. Mós. b. 1, 1. Í öndverðu skapaði guð 
himin og jörð. Sálm. 115, 15. Es. 40, 26. 
Sálm. 83, 9. Hann talaði, þá skeði það; 
hann bauð, þá stóð það þar. 


Merk: Guð hefir með sköpuninni svo dásamlega op“ 
inberað sitt almætti, speki og gæzku, að sör- 
hver, sem með alvarlegu athygli gefur gætur að heim- 
ifum, hlýtur þar af að uppörfast“til að heiðra og 
vegsama guð, og þakka honum. 
$. 2. Þegar guð hafði á sex dögum 

lokið sköpunarverkinu, og gjört jörð- 

ina byggilega handa öllum lifandi skepnum, 
hvíldist hann, eður hætti að skapa, á hin- 
um sjöunda deginum. - 

2. Mós. b. 20, 11. Á sex dögum gjörði guð 
himin og:jörð, og hafið, og allt sem í þeim.er, 
en hvíldist á hinum sjöunda degi. Sálm. 104. 
Merk: Sjöundi dagurinn, sem er sá síðasti í vík- 
- unni, vár, áð guðs boði, heilagur haldinn hjá 

Gyðíngúm, til þakklætis minníngar um heimsins 

sköpun; þar. á mót eigum vör, kristnir menn, 

að halda heilagan fyrsta daginn í vikunni, 
til þakklátrar endurminníngar um Je sú Krists upprisu, 


S. 3. Á sjötta degi vikunnar skapaði guð 


44 


„hinn fyrsta karlmann, er hét Aðam, af 
moldu, og hina fyrstu konu, sem kallaðist 
Eva, af mannsins síðu. Bæði þau sam- 
teingdi guð í hjúskap til að auka kyn 
þeirra, og að hvert fyrir sig skyldi stunda 
annars velferð. 

1. Mós.b. 1, 28. Guð skapaði karlmann og 
kvennmann, blessaði þau og sagði: aukizt þið 
og margfaldizt, og uppfyllið jörðina. 

Post. gb. 17, 26. Drottinn hefir gjört, að 
allar mannanna kynkvíslir búa á öllum jarðar- 


hnettinum af einum ættstofni. 
Mork:) það er viðurkvæmilegt, að allir vör án alls 


. greinarmunar, berum umhyggju hver fyrir öÓr- 
um, og elskum hver annan, eins og börn af sama 
foreldri; þar vör allir játum, að ki og Eva hafi 
verið vorir fyrstu foreldrar. 

-$. 4. Meðal hinna sýnilegu Si skepna 

á jörðunni, er maðurinn hin yppar- 

legasta. Hann er gæddur með skynsemd- 

arfullri sálu í hentugum líkam a handa henni; 

Hann er og svo settur af guði til að ráða yfir 

öllum öðrum dýrum. 

Pröd. 12, 7. Moldin hlytur að hverfa til 


"jarðarinnar aptur, hvar, hún áður var; en 
andinn til guðs, sem gaf hann. 


í 


45 


1. Mós. b. 1, 28. Guð sagði til vorra fyrstu 
foreldra: Gjörið yður jörðina undirgefna, og 
Arottnið yfir fiskunum í sjónum og fuglunum 
í loptinu, og yfir öllum dýrum sem hrærast 
á jörðunni. 

Merk: Mannóskjurnar hafa það mikla fram 
„yfir dýrin, að þær geta þeinkt, talað og breytt 
eptir skynsamlegri umþeinkíngu; en með þess 

meira athygli eigum vör að gæta vor, „svo vör ekki 

vanbrúkum þessa stóru yfirburði á móti guðs vilja, 
sjálfum oss eður öðrum til skaða. 

S. 5. Líkami mannsins er svo hag- 
kvæmlega tilbúinn, að bæði getum vör 
unnið það, sem nytsamlegt er, með limanna 
brúkun, ög líka notið stórrar ánægju 
með skilníngarvitunum, hver að eru: 
sjón, heyrn, ilman, smekkur og til- 
finníng.. n a 

1. Mós. b. 2, 15. Drottinn guð setti Adam 
í aldingarðinn Eden, til að yrkja hann og vakta. 

Efes. 4, 28. Postulinn Páll útheimtir, a6 
vör skulum erviða, og vinna oss inn eitthvað 
þarft, svo vör höfum nokkuð til að gefa þeim, 
sem meðþurfa. 

Mork:*a) Vör erum allir skapaðir til að erviða; því 

má einginn eyða sinni tíð í iðjuloysi. 


46 


b), þegar vér njótum einnar eður annarar ánægju með 
skilníngarvitunum, þá eigum vör ætíð vandlega að 
gæta hófs í hverjum hlut, en forðast alla 
vanbrúkun, svo guðs gæzka verði oss ekki'til for- 
djörfunar, af sjálfskapar vítum. 
$. 6. Sálin er sá mannsins partur, 

sem þeinkir og ályktar. Hún er ódauð- 

legur andi, gædd með skynsemi, til að 
þekkja hvað rétt er eða rángt, og með frjáls- 
ræði, til'að velja hvert heldur gott eður íllt. 

Matt. 10, 28. Jesús sagði: hræðizt ekki 
þá, sem líkamann deyða, en geta ekki líf- 

látið sálina. á E 

Merk: þar eð sálin er æðri partur manneskjunnar, 
eigum vör að-kappkosta, 'að láta oss. fram fara Í 
nytsamlegri þekkingu og lærdómi, og ætíð girn- 
ast hið sanna góða; svo vör hæfilegir verðum .til 
sannarlegrar farsældar, bæði. í þessu líf, ag einkan- 
lega í því tilkomanda. 
$. 7. Allthvað guð skapaði, var yfrið 

gott, og í bezta máta lagað til þess, sem 

það var ætlað; en einkanlega var manneskj- 
an, svo.sem skilníngsfull vera, sköpuð ept- 
ir guðs eigin mynd. 

1. Mós. b. 1, 31. Guð. sá allt, sem hann 
hafði gjört, og sjá, það var yfrið gott 


“ 


47 


1. Mós. b. 1, 26. 27. Guð sagði: vör vilj- 
um. gjöra mánninn eptir vorri mynd og lík- 
íngu; þá skapaði hann manneskjuna eptir guðs 
mynd: hann skapaði þau karlmann og konu. 
Merk: Ekkert af því vomda, er finnst í heiminum, 
a getur tilreiknazt guði, sem ekki var orsök til 

þess. Skúldin verður einúngis hjá SA sem 

ekki gætti síns meðfædda „sakleysis. 

S. 8. þær fyrstu manneskjur líki- 
ust guði í nokkru, og í því tilliti er sagt 
þær hafi verið skapaðar eptir guðs mynd. 
Þar í voru þær honum líkar, að þær höfðu 
þekkíngarfullan skilníng á öllu, sem 
þær meðþurftu til að byrja farsællegt líf; líka . 
höfðu þær í viljanum, lyst og laungun 
tillhins góða, án þess að freistast af nokkri 
„ tilhneigíngu. til ílls. 

Pröd. 7, 29. Salómon segir: það hefi 
eg fundið, að: það, sem guð hefir gjört mann= 
eskjunni, er rétt. „Hér á líka við það, sem 
Þostulinn Páll- segir, Kól. 3, 10: Að þeir 
trúuðu hafi íklæðzt nýrri manneskjó, sem énd- 
urnýast til þekkfngar eptir þess mynd, sem 


hana hefir skapað. Ef. 4, 24. 
Merk: "Vör eigum að ástunda áa férba guði Ifkir 


að nýu, og keppast þess vegna daglega eptir, að láta 


48 
oss fara fram í þekkingu og ráðvendni, svo vér verð- 
um að nýum og betri manneskjum. 
$.9. Auk manneskjunnar hefir guð líka skap-= 
að aðrar skynsemdarfullar verur, sem 
hafa æðra eðli, og kallast Einglar. þeir 
eru andar, hafa því skynsemi og frjálsræði, 


en jarðneskar manneskjur geta ekki 


seð þá án guðs sördeilislegrar tilhlutunar, því 
þeir hafa eingan jarðheskan líkama. 

Sálm. 103, 20. 21. Lofið drottinn, þör hans 
-einglar, þér öflugar hetjur, sem framkvæmið 
hans boð. „Lofið drottinn, þör hans þönarar, 
sem gjörið hans vilja. 

$. 10. a) Nokkrir af einglunum hafa 
sjálfkrafa fallið frá hlýðni sinni við guð, 
þeir kallast þess vegna vondir einglar, 
og líða það straff, sem íllska þeirra hafti 
til unnið. 

2 Pet. 2, 4. Guð þyrmdi ekki einglunum, 
sem syndguðu, heldur steypti þeim niður til 
helvítis, og setti þá í myrkrafjötur, svo að 
þeir geymist þar til dómsins. Matt. 25, 41. 
Jóh. 8, 34. 

b) Hinir einglarnir hafa staðið stöðugir 
í hlýðni sinni við guð, og kallast því góð- 


49 


ir ginglar; þeir hafa yndi sitt af að skoða 

gués dýrð, lofa hann og ákalla, og gjöra allt, 

sem hann skipar þeim. 

Hebr.'1, 14. Eru einglarnir ekki þjónustu- ' 
samir andar, útsendir vegna þeirra, sem öðl- 
ast skulu sáluhjálpina? Matt. 18, 10. „28, 
37, Lúk 1, 26298) 9, 914. 

- Merk: Í þriðju grein af faðir vor, verðum vör 
minntir á, áð gjöra það, sem guð vill, með sömu 
lyst og ástundun, eins og góðu éinglarnir gjöra það 
á st 

ll. Hvað ritningin kennir oss um guðs for-- 

sjón, og um viðhald allra skapaðra hluta. 

S. 1. Guð viðheldur öllum sköpuð- 
um.hlutum með sínu almætti, og lætur 
þá niðurröðun í náttúrunni halda sér, 
sem hann einu sinni hefir sett, því annars 
mundi hún fara aflaga. 

1. Mós. b. 8, 22. Meðan jörðin er við lýði, 
skal hvorki linna sáð né uppskera, frost nö 
hiti, sumar nöð vetur, dagur nö nótt.. 

Sálm. 104, 18. 14, Drottinn minn guð, þú 
Vökvar fjöllin hér ofan að, og fyllir landið 
með ávöxtum, sem þú gefur; þú lætur gras-. 

- s ; 4 


50 


ið spretta handa fénaðinum, og korn, mönn= 

unum til nota, svo að þú útleiðir brauðið úr 

jörðunni. 

Merk: Vör megum ætíð teiða oss upp á guð, 
hvernig son ástaðt er fyrir oss, því með sínu. 
almætti, speki og gæzku, verndar hann jafnan heim- 
inn; en vér megum heldur aldroi gleyma því, að veg- 
sama hann og þakka honum. 

S. 2. a) Guð ber umhyggju fyrir öll- 
um sínum skepnum smáum og stór- 
um, veitir þeim öllum allt hvað þær viðþurfa 
til lífs-uppheldis, gætir þeirra og verndar þær. 

' Sálm. 145, 18. 16. Allra augu vona til þín, 
drottinn, og þú gefur þeim þeirra fætu í hæfi- 
legan tíma; þú upplýkur þinni hendi, og seð= 
ur allar lifandi skepnur með þinni blessun. 

b) Sör í lagi ber guð umhyggju fyr- 
ir manneskjunum, er með skynseminni, 
og. hennar röttri brúkun, geta orðið njótandi 
lángtum meiri sælu en skynlausu skepnurnar. 
Matt. 6, 26 — 30. Jesús sagði:- Gætið að 
fuglunum í loptinu, þeir sá hvorki nð upp- 
skera, og ekki safna þeir í kornhlöður, samt 
fæðir yðar himneski faðir þá; eruð þér ekki 


„miklu ypparlegri en þeir? — og þar eð guð 
skrýðir grasið á akrinum, sem stendur í dag, 


x 
4 


51 


en á morgun verður kastað í ofn, mundi hann 

ekki miklu fremur það sama við yður gjöra, 

þér lítiltrúaðir? Matt. 5, 45. 

Mork: a) Vör megum ekki misbrúka skynlaus- 
ar skepnur, eða fara íllameð þær, því guð, sem hefir 
skapað þær og nærir, villað þeim vegni vel, eins og oss: 

b) Vör eigum ekki að misbrúka guðs gáfur til 
óhófs, því hann hefir ekki gefið oss þær til annars, 
en að vör skyldum með þeim efla vort eigið og ann- 
ara sannarlegt gagn. 

ce) Þar eð guð hefir gefið oss vora limi og. krapta, til 
þess vör skyldum brúka þá til nytsamlegrar vinnu, 
þá vill hann ekki með öðrum hætti bera umhyggju 
fyrir voru uppheldi, en að vér sjálfir sðum jafnframt * 
iðnir og atorkusamir, hver Í sínu rötta standi og em- 
bætti. 1. Mós. b. 3, 19. 2. Tess. 3, 10 — 12. 

d) það or sannarlegur velgjörníngur af guði, 
að vör erum skyldugir að orviða, því þar með 
styrkist heilsa líkamans, og sálin uppörvast að hugsa 
um það sem er gott og nytsamlegt, Í stað þess að 
sækjast eptir syndsamlegri gleði. 


S. 3. Guð, sem er heimsins drottinn og 
stjórnari, stýrir með speki og gæzku öllu 
því, sem við ber í heiminum, svo að bæði 
gott og íllt fá þau endalok, sem honum þykja 


hagkvæmust. 
A 


52 


Matt. 10, 29— 81. Jesús sagði: "Seljast 
ekki tveir titlíngar fyrir einn smápeníng? 
Samt fellur einginn af þeim til jarðar án yðar 
föðurs vilja; enn fremur, öll yðar höfuðhár 
eru líka talin; óttizt þess vegna ekki, þér 
eruð meira verðir en margir titlíngar. 5 

1. Mós. b. 50, 20. Jósep sagði við bræð- 
ur sína: þér ætluðuð að gjöra mör íllt, en guð 
ásetti að snúa því til góðs, til að gjöra það, 
sem nú er fram komið, og halda mörgu fólki 
við lífið. 


Merk: a) Vör eigum að fela ni á st hvaða 
árángur verður af voru löglegu erviði, þar 
eð ekkert skeður án hans vilja eða tillátsemi. 

b) Þegar guð leyfir vondum mönnum að gjöra skaða, 
vegna þess haun vill ekki með makt svipta þá frjáls- 
ræði þeirra, megum vör samt treysta því, að hann Í 
tækan.tfma mun! snúa því til góðs, -annað- 
hvert til vorrar eigin eður annara nytsemdar. 

€) Jafnvel þó það á stundum líti svo út, eins og hinum 

- óguðlegu gángi allt að úskum, en guðhræddir megi 
líða. naúðir og volæði, er guð samt vísdóms- 
fullur og rðttlátur Í sinni stjórnun, því hann 
veit bezt hvað nytsamlegt er, bæði: hverjum út 8f 
fyrir sig, og líka öllum heiminum yfir höfuð að tala: 
en í hinu öðru lífi mun hann vissulega straffa sörbvern, 
og launa öllum, eptir sem hver hefir til unnið. 


ö3 


S. 4. Sörhverjum ber að álíta það 
stand, sem hann er í settur, eins og 
vissa köllun af guði, til að gjöra þar 
svo mikið gagn, sem honum eptir fremsta megni, A 
efnum og ásigkomulagi er mögulegt. 

1. Sam. 2, 7. Drottinn er sá, sem gjörir 
fátækan og ríkan; hann er sá, sem niðurlæg- 
ir og upphefur. 

1. Kor. 7, 20. Hver einn standi stöðugur 
í þeirri stðtt, sem hann er til kallaður. 

Merk: Hver sem er óánægður með sitt stand, 
sá ásakar guðs algóðu forsjón, og sýnir í því. 
mikla fávizku. ! 

S. 5.- Hvað sem oss mætir í þessu lífi, 
hvert það er heldur sorg eða gleði; er oss 
af guði ætlað eptir bezta tilgángi, svo 
vör höfum ætíð orsök til að vera án ægð- 


ir með hans stjórnun og umráð. 

Hebr. 18, 5. 6. Látið yður nægjast með 
það, sem. þör hafið; því sjálfur drottinn hefir 
sagt: eg skal ekki svipta minni hendi af þér 
og eingan veginn yfirgefa þig; vér getum því 
hughraustir sagt: Drottinn er minn hjálpari, 
eg skal ekki kvíða. 

Róm. 8, 28. Vör vitum, að allir hlutir verða 
að þöna þeim til góðs, sem guð elska. 


54 


Mork: Óviðurkvæmilagt or fyrir vss að falla 

í víl eður efasemi, þá mótgángur upp á 
kemur, þar vör vitum, að guðs forsjón vakir yfir 
oss, og '2ð neyðin sjálf verður að meðali í guðs 
hendi til að efla vort sannarlega gagn. 

Lærdómurinn um sköpunina og viðhaldið er 
stuttloga útmálaður Í fyrstu grein trúarjátn- 


íngarinnar í Fræðunum. 


Þriðji kapítuli. 


Un manneskjanna spillingu af syndinni. 





8. 1. To vnslan sýnir, að manneskj- 
urnar eru ekki svo góðar, sem þær 


vera ættu. Allir hafa sína bresti, og hjá 


öllum hreifir sör ein eður önnur syndsamleg 


tilhneigíng, hjá sumum meir, en sumum minna. 


Róm. 3; 23. Allir hafa syndgað og hafa 
skort á þeirri hrósun, sem hjá guði gildir. 

1. Jóh. 1; 8. Ef vör segjum að vör höl- 
uni ekki synd, þá svíkjum vér sjálfa oss, 08 
sannleikurinn er ekki í oss. 

Mork: Vör höfum einga orsök til að treysta VoI- 


um eigin jerðugleika, eður fyrirlíta aðrð, 


55 


því allir erum vér Sg og sérhver hefir nóg 
að ásaka sig fyrir. 


S. 2. Sú almenna spillíng manneskj- 


"„ ánna €r einkanlega þar í fólgin, að þeir 


brúka ekki skynsemina til réttrar yfir- 
vegunar, hvað eð kemur þar af, að synd- 
sámleg girnd til jarðneskra hluta, 
sem skilníngarvitin fýsir til, hefir feingið svo 
„ mikið vald yfir hugskoti þeirra, að þeir sækj- 
ast eptir töðum hlutum, svo sem væru 
þeir það æðsta góða. þar af skeður, að 
manneskjan getur haft vit á því góða, en 
hefir samt tilhneigíngu til ens vonda. 

Mark. 7, 21— 23. Jesús sagði: Innanað, 
frá manneskjunnar hugskoti, útkoma vondar 
hugsanir, hórdómur, frillulífi, morð, þjófnað- 
ur, ágirnd, íllska, svik, lauslæti, öfund, bak- 
mælgi, dramb, hirðuleysi; allt þetta kemur 
út innan að og saurgar manneskjuna. 

Róm. 7, 18. Postulinn Páll játar: eg veit 
að í mör — það er, í syndumspilltri náttúru 
minni — býr ekkert gott. 

Merk: Vör verðum nákvæmlega að gæta vor, 
svo að vondar girndir uppkveikist ekki 
hjá ogs, en alvarlega kappkosta að niðurkefja 


56 


þær, þegar þær taka til að hreifa sör, svo þær fái 

ekki yfirhönd, og að vör hröpum ekki í lesti og ó- 

dyggðir, sem draga guðs ónáð eptir sig, bæði í þessn 
- lífi og í hinu tilkomanda. 

S. 8. a) Ekki er guði um spillíngu 
manneskjunnar að kenna, því hann 
skóp þær fyrstu manneskjur saklausar eptir 
sinni mynd. 

Jak. 1, 13. Einginn segi, nær hann freist= 
ast: eg freistast af guði, því guð getur ekki 
freistast af nokkru íllu, hann sjálfur freistar 
og einkis. 

b) Guð hafði bannað þeim fyrstu mann- 
eskjum að eta ávöxtinn af einu til- 
teknu tré, en þau gjörðu það samt, og fyr- 
ir þá sök urðu þau ekki einúngis, svo sem 
óhlýðug, dauðastraffi undirorpin eins og 
guð hafði hótað þeim, heldur misstu þau 
líka þeirra fyrri lyst til ens góða, þar 
eð óregluleg girnd til jarðneskra hluta fökk 
yfirráð yfir skynsemi og vilja þeirra. 

1. Mós. b. 2, 16. 17. Guð drottinn bauð 


manneskjunni og sagði: af öllum trjám í ald- 
ingarðinum máttu eta, en af skilníngströnu góðs 


ST 


og ílls máttu ekki eta, því nær sem þú etur 
af því, skaltu vissulega deya. 
Merk: Guð reyndi ekki sjálfs síns vegna 
vora fyrstu foreldra með því, að banna þeim 
- ávöxtinn á trénu, þar hann vissi gjörla fyrir fram, 
hvert þeir mundu hlýða sör eður ekki; heldur var 
þörf á einhverri reynslu vegna sjálfra 
þeirra, allt eins og vegna sérhverrar annarar skiln- 
íngsfullrar skepnu. Reynsla þessi átti að gefa þeim 
tækifæri til að brúka þeirra sjálfræði, útvelja hið góða, 
og hafna því ílla, eptir eigin umþeinkíngu, þeim sjálf 
um til staðfestíngar í dyggð óg ráðvendni. 
$S.4. Ritníngin segir oss, að einn af 
þeim einglum, sem fallnir voru frá 
hlýðni við guð, og sér í lagi kallast Djöf- 
ull, hafi reynt að steypa vorum fyrstu for= 
eldrum í sömu nauðir sem hann var sjálfur 
kominn í,og ginnt Evu til að eta af for- 
boðna trénu, en hún lokkaði síðan mann 
sinn A dam, til.sama verks. S 
1. Mós. bh, 3, 1—6. Höggormurinn sagði 
við konuna: ekki munuð þið deya, því guð 
veit, að nær sem þið etið af því tré, munu 
ykkar augu uppljúkast, og þið munuð verða 
eins.og guð í að þekkja gott og íllt; en konan 


68 


sá, að tréð var gott að eta af, fagurt á að líta 
og girnilegt til fróðleiks, svo hún tók af þess 
ávexti og át, og hún gaf manni sínum þar 
af, og hann át. 

Jóh. 8, 44. Djöfullinn var morðíngi frá 
upphafi og var ekki stöðugur í sannleikanum, 
því sannleiki er ekki í honum; þegar hann 
talar lýgi, talar hann af sínu eigin, því hann 


er lygari og lýginnar höfundur. 
Mork: Hefði guð átt að hindra þá fyrstu for- 


eldra frá-að brjóta hans boðorð, þá hefði. 
“ hann orðið að þvínga þá með almætti sínu, 
þar eð þeir vildu ekki viljuglega hlýða hans boði og 
aðvörun. En þá hefðu þeir misst skynsemi 
sína og frjálsræði, og undir eins orðið að skyn- 
lausum skepnum, er ekki hefðu síðan getað tek- 
16 á móti þeirri sælu, sem þef var ætluð, hvað þó 
ekki var samkvæmt með guðs speki og gæzku. 
= $S.5. a) Vorir fyrstu foreldrar gátu 
ekki látið það sakleysi gánga í ættir til 
afkomenda sinna, sem þeir höfðu sjálfir 
misst; en síðan sjálfra þeirra eðli var orðið 
spillt og skemmt, hlaut þar af að fylgja, að 
niðjar þeirra erfðu þessa spillíngu. 
Sálm. 51, 7. Davíð játar: Eg er fæddur 
með misverknaði, og í syndinni gat mín móð= 
ir mig. Jóh. 3, 6. 


59 


b) Sökum þess að syndsamleg girnd 
til jarðneskra hluta fðkk yfirráð hjá 
vorum fyrstu foreldrum, er hin sama 
Birnd nú orðin kröptug í allra manna 
sálum; með árafjöldanum fæðir hún af sér 
ýmislegar syndir, og dauðinn er það straff, 
sem guð hefir við lagt, ef þær deýgðar væru. 

Róm. 5, 12. Syndin er af einum manni 
komin í heiminn, og dauðinn vegna syndar- 
innar, svo hefir dauðinn sér til allra manna 


inn þreyngt, því allir hafa syndgað. Róm.6, 23. 
Merk: a) Eins og það trð, sem er af íllri teg- - 


und; ekki gotur borlð beztu ávexti, eins er 
þess ekki heldur von, að foreldrar, sem tapað hafa 
sakleysi sínu, og eru spilltir af vondum girndum, kunni 
að geta góða, og með öllu saklausa afkomendur, því 
verkanin verður að líkjast orsökinni. Matt.7, 16. 18. 
Jóh. 15, 4. 
b) Guð vildi ekki hindra, að sú almenna spill- 
íng, sem af hinum fyrstu mönnum var kominf heim- 
inn, útdreifðist eptir náttúrlegu eðli og rás 
til allra þeirra afkomonda, því hann hafði frá 
eilífð fyrirhugað þeim öllum nægilegt lausnarmeðal 
vegna Krists. Róm. 11, 32. Gal. 3, 22. 
S.6. Hversu stór sem spillíngin var, 


sem komin er yfir allar manneskjur, hefir guð - 


60 


þó hagað því svo, að í vorum hjörtum skyldi 
eptir verða drottnandi eptirlángantillukku 
og velgeingni, sem ekki leyfir oss að vera 
óldúngis hirðulausum um vora eigin velferð. 


Ef. 5, 29. Aldrei hefir neinn hatað sinn eig- 
in líkama, heldur fæðir hann og endurnærir. 


Merk: a) Sannarleg farsæld hör í heimi er 
einúngis innifalin í velgrundaðri sinnis- 
rósemi og ánægju. Hvaðsem móti henni stríðir, 
er ekki vert að sækjast eptir, þar það er miklu meir 
farsæld vorri til hindrunar en eflíngar. 

b) Lesti og ódyggðir, sem án efa munu eptir á afla oss 
mikils sinnisóróa, eigum vör af fremsta megni að forð- 
ast og af að leggja. 

S.7. Spillíngin hefir samt ekki get- 
að svo mikið aðgjört, að vör sðum öldúngis 
tilfinníngarlausir um það, sem rétt er 
eður rángt í vorum athöfnum; því eptir 
guðs alvísu ráðstöfun höfum vör allir sam- 
vizku, er lætur oss finna til innvortis á- 
„nægju, þegar vér gjörum það sem rétt er, en 
þar á mót uppvekur innvortis óánægju og 
órósemi, þegar vör tökum oss eitthvað það 
fyrir hendur, sem ekki er rött eður leyfilegt. 


61 


Róm. 2,.14. 15. Þegar heiðíngjarnir, Sem 
ekki hafa lögmálið, gjöra það af náttúrunni, 
sem lögmálið skipar, þá eru þeir, þótt ekki 
„ hafi þeir lögmálið, sjálfum sör í lögmáls stað; 
því þeir sýna, að lögmálsins verk eru skrif- 
uð í þeirra hugskoti, með því þeirra sam- 
vizka ber þeim vitni, og þeirra þánkar, sem 
ásaka eða áfsaka þá innbyrðis. 

Merk: a) Vor samvizka er góð, þegar vör finnum 
bjá sjálfum oss, að ekkert verður með röttu fundið 
að vorri breytni. þar á móti er vor samvizka 
vond, þegar vör finnum, að vör ekki höfum hegðað 
oss eins og Vera ber. 

b) Stærri kvöl kann ekki að hugsast en vond 
samvizka, sem ofsækir. með sínu álasi bæði í ffi 
og dauða. þess vegna eigum vör því heldur að kapp- 
kosta að lifa guðrækilega, svo vör getum haldið 
góðri samvizku. ; 

a Hjá mörgum gefur samvízkan um stundar 
sakir, meðan þeir ekki gefa gætur að íllverkum eín- 
um, en einhvern tíma mun hún samt vakna; mun þá 
ag uppkoma þess stærri kvíði og ángur í sálunni. 


$. 8. a) Manneskjan syndgar, þegar hún 
verður brotleg í einhverju, sem stríðir á 
móti guðs boði; þess vegna er það allt synd, 
sem ekki er samkvæmt guðs vilja. 


62 


1. Jóh. 3, 4. Hver sem syndina drýgir, 
hann gjörir það, sem er móti lögmálinu, því 
það er synd, sem er móti lögmálinu. 


b) Manneskjan drýgir synd með hugrenn- 
íngum og girn dum, þegar hún hefir ánægju 
"af að hugsa um það, sem guði er á móti, og 
sækist eptir því. > 

Matt. 9, 4. Jesús sagði til Farfseanna: því 


hugsið þör svo íllt í yörum hjörtum. Matt. 
15.19.:20. é 


ce) Manneskjan drýgir synd með orðun- 
um, þegar hún talar um eitthvað, sem ann- 
aðhvert ekki sambýður þeirri virðfngu, er 
hún á guði að veita, eða móðgar, ellegar 
skaðar náúngann. 

Matt. 12, 36. Jesús sagði: manneskjurnar 
eiga að standa réikníng á dómsdegi af sér= 
hverju óviðurkvæmilegu orði, sem þær hafa talað. 
- ð) Manneskjan drýgir synd með verkun- 
um, þegar hún annaðhvert gjörir eitthvað, 
sem guð hefir bannað, eður lætur ógjört, það 
sem hann hefir skipað. 


1. Jóh. 3, 6. Hver sem stöðuglega heldur 
sér til guðs, drýgir ekki synd; hver sem 


a 


63 


syndina drýgir, hefir hvorki séð guð nð að- 
hyllzt hann. 


Jak. 4, 17. Hver sem kann að gjöra gott, 
en gjörir það ekki, hann syndgar. 

Mörk: það er ekki nóg, að vör forðumst út- 
vortis fíll orð og verk, sem gjöra oss. fafnvel 
fyrir mönnunum  andstyggilega, heldur eigum vér 
einnig að gæta vor við íllum hugfenníng- 
um, sem ekki eru huldar fyrir alvísum guði, er hafir 
viðbjóð á þeim og mun straffa þær. 

-$.9. a) Allar syndir eru að sönnu rán g- 
indi í sjálfu sér, samt eru þær ekki allar 
jafnstórar, eða sömu refsíngar verðar. 


Jóh. 19, 11. Jesús sagði við Pílatus: Sá sem 
fökk mig þér í hendur, hefir meira syndgað en þú. 


b) Sannkristin manneskja getur 
syndgað af breyskleika, annaðhvert af 
- því. hún hefir ekki betur vit á, jafnvel þó 
hún bæði gæti og ætti. að hafa haft vit á því; 
ellegar hún gjörir það í „bráðræði, og móti 
vilja sínum; en strax sem hún verður vör við 
yfirsjón sína, ángrast húnaf henni, og með 
einlægum ásetníngi,að vilja betra sig, bið- 
ur guð, fyrir Krists sakir, um náð. : 


64 


Róm. 7, 18. 19. Viljann til þess góða hefi 
eg að sönnu, en ekki krapt til að framkvæma 
það; því hið góða, sem eg vil, það gjöri eg ekki, 
en það vonda, sem eg ekki vil, það gjöri eg. 

c) Hinn óguðlegi syndgar af ásetn- 
íngi, þótt hann viti betur, og hann hefir 
yndi af því, án þess hann. ángrist af íllsku 


sinni, eða biðji fyrirgefníngar á henni, og leit- 


ist við að betra sig. 


Fil. 3, 18. 19. Margir breyta, eins og eg 
optsinnis hefi sagt yður, og með grátandi tárum 
segi enn, áð þeir eru Óvinir krossins Krists, 
hverra afdrif werða, að þeir tortýnast; þeir, 
sem hafa magann fyrir sinn guð, þykir sómi 
æð skömmunum og sækjast eptir jarðneskum 
MUNUM. 


d) Hver, sem syndgar af ásetningi, 


sýnir þar með, að hann metur guð eink- 


is í hjarta sínu, og lætur ekki ásannast, 
hversu ósegjanlega gæzkuríkur guð er; þess 
vegna er það röttvíst, að hann fái hárð- 
ara straff en sá, sem ílla breytir, án þess 
að gjöra það af ásetníngi. 

Lúk. 12, 47. 48. Sá þjón, sem veit síns 
herra vilja, og. byr sig ekki til eða breytir 


65 
eptir honum, mun stráffást hart; en hinn, sem 


ekki veit þann vilja, og hverjum þó hefir á 
orðið, hann mun straffast minna. 


Merk: það stríðir ölðúngis á móti þeirri elsku og 
virðíngu, sem sannkristin manneskja á að hafa fyrir 
guði, að gjöra nokkuð af ásettu ráði, sem hún veit. 
að. stríðir á móti guðs vilja, ellegar áð láta nokkuð 
-af því með ásetníngi ógjört, gem hún er skyldug að 
gjöra. Hver sem af hjarta virðir og elskar guð, sá 
forðast með mestu varúð að brjóta vísvitandi á móti 
nokkru hans boðorði. 1. Mós. b. 39, 9. Róm. 6, 15. 


$. 10.“ a) Manneskjan getur ekki 
öðlazt neina sannarlega farsæld af 
syndinni, því hennar ímyndaða kæti hverfur 
skjótt; en bæði órósemi og blygðan samvizk- 
unnar og guðs ónáð, fylgja eptir henni, er 
ásamt með steypir manneskjunni, og það stund- 
um strax í þessu lffi, í margs kyns eymd 
og volæði. 

Orðskv. b. 14, 34. - Syndin er lands og lýða 
töpun. -1 Tím. 6, 10. Jak. 4, 1. 2. 

bh) Í eptirkomanda lífi verða strax 
kvalir og útilokun frá guðs náð og 
miskunsemi, viss gjöld og umbun 


66 


syndanna, ef vér höldum án yfirbótar áfram 

í þeim með geðþekkni, og af ásetníngi. 
Róm. 2, 8. 9. Yfir þá, sem eru mótsnún- 

ir og ekki hlýða sannleikanum, en fallast held- 

ur . ránglætið, skal koma reiði og hefnd; 
bhrellíngar og harmkvæli skulu vera yfir allra 
manna "sálum, sem íllsku drýgja. 

Merk: Mjög hættulegt er, að láta syndanna 
tillokkanir rótfestast í hjartanu; því auk 
þess,að manneskjan spillir þar með. hugarfari sínu 
"08 sinnislagi, svo getur sú synd, sem opt er um 
hönd höfð, orðið fljótt að vana, og vaninn um síðir 
að :forherðíngu, hvar af Sa verður lángtum 
TOT 


Fjórði kapítuli. 

Um það, hvernig Jesús Kristur hefir við- 

rétt manneskjurnar úr þeirra spillingu. 
Sat Guð ráði ekki að syndin, sem 
í heiminn var komin, Skyldi steypa mann- 
eskjunum í eilífa töpun, án þess nokk- 
„ur von væri um frelsi; þess vegna hefir hann 
af sinni líknarfullu. elsku, tilskikkað þeim 


67 


* 


endurlausnara, til að frelsa þær frá synd- 


arinnar skaðlegu verkunum, en veita þeim 
aptur aðgáng til-guðs náðar, bæði í þessu 
lífi og í því tilkomanda. 


Jóh. 3, 16. Jesús segir: svo elskaði guð 
veröldina, að hann gaf í dauðann sinn ein- 
getinn son, til þess að allir þeir sem á hann 


l 


trúa, ekki skuli fyrirfarast, hafa eilífa. 


sælu.- Róm. 8, 32. Ef. 1, 6. 7 

Mork: a) Endurlausnarinn var ekki sendur 
til að frelsa syndugar manneskjur frá þeirra 
líkamlegu nauð, því þeirra sannarlega gagn út- 
heimtir, að guð verður að leyfa að hörmúngar og 
mótgángur upp á falli fyrir þeim, til að uppvekja bjá 
þeim laungun eptir betra lif, og koma þeim til að 
afneita veraldlegum hdgóma. „Hebr. 12, 5— 11. Jak. 
1, 2— 4. 

bh) Eptir spéki sinni og elsku sendi guð endurlansn- 
árann til að afmá syndarinnar skelfilegu 
verkanir, er olla manneskjunum mestu eymdar og 
báginda; því syndinni fylgir guðs reiði, órúsemi stn- 


vizkunnár, örvænting. Í „dauðanum, ásamt með úti 


lokun frá öllum sóma og gleði í eilífðinni, hvar %- 
guðlegir ekki oiga vön nema á kvölog íngist. 1. Jóh. 
3, 45. ?Kor: %, 21. 


S. 2. Endurlausnarinn er Jesús 
5* 


x 


"88 ; R 


Kristur, guðs himneska föðurs eingetinn 


sonur, sem frá eilífð hefir „verið sameinaður 
með föðurnum í einni og sömu sannarlega guð- 
dómlegri- veru, en kom í heiminn á þeim tíma, 
sem guð hafði áður tiltekið í sínum fyrirheitum. 


1. Jóh. 4, 10. 15. Svo var þeirri elsku 
varið, ekki að vör elskuðum guð, heldur að 
hann elskaði oss, og sendisinn son, til að for- 
líka fyrir vorar syndir. — Hver sem með- 
kennir, að Jesús er guðs sonur, honum:hjálp- 
ar guð staðfastlega, og hann heldur sér stöð- 
uglega til guðs. Jóh. 8, 17. 18. 

1. Mós. b. 22, 18. Drottinn gaf Abraham 
það loforð: af þínu afkvæmi skulu allar þjóð= 
ir á jörðunni blessun hljóta. Gal. 3, 16. 1. 
Móa. Þ. 3, 15. 

Mark: a) Eptir guðs eigin skipun, var endur- 
lausnarinn kallaður Josús, som. þýðir frols- 
ari, gyo þar með yrði sýnt, að hann ætti að frelsa 
mannkynið frá þeirri eymd, Í hverja syndin hafði 
„steypt því. Matt. 1, 21. - 


b) Endurlausnarinnkallast Kristur eður Mesf- 


Ías, vagna“ þess að spádómarnir tala um hann, svo 
sem þann drottins smurða, er vera skyldi herra og kon- 
úngur Í andlega náðarríkinu, hvert guð ætlaði að láta 
hanu stipta til syndaranna frelsis. = 


RT TOR R Satjig 


69 


ce) Einginn annar en Jesús af Nazaret, gotur 
verið Messías, því öll þau kenniteikn, sem hon- 
um eru tillðgð í guðs fyrirheitum, eiga fullkomlega 
heima hjá honum. Jóh. 7, 40.42. Matt. 26, 63. 64. 
Jóh. 4, 25. 26. 9, 35. 38. (18, 382 37. 


Messías átti, að því leyti sem hann var manneskja, 
að vera kominn af Abrahams ætt, 1. Móse, b. 
22, 18. og Davíðs kynþætti, Es. 11, 15 líka fæð- 
ast Í Betlohem, Davíðs borg. Mikk. 5, Í. 


Messías átti að koma Í heiminn, áður en Gyðíng- 
ar höfðu öldúngis misst sína eigin vald- 
stjórn, 1. Mós.'b: 49, 8— 10; áður en seinna 

„musterið Í Jerúsalem eyðilagðist, Hagg. 2, 
7; og áður en sú tíð væri liðin, sem spámaðurinn 
Daníel hafði tiltekið. Dan. 9, 24— 27. 

Messías átti fyrst.að líða sára pínu og líflátinn 
verða, en strax þar eptir upprísa af gröfinni til ú- 
forgeingilogs lífs, og með því að útbreiða sinn 
lærdóm, snúa mörgum þjóðum frá skurðgoða-dýrkun 
til sannleiksins þekkíngar. Sálm. 22, 1— 19. Es.58, 
i—9: Sálm. 16, $< 11. 110, 1—4. Es. 42, 1— 
91. 1685. 10). — 195 55, 15. 5 

Allt þetta er fram komið einúngis á Jesú 
frá Nazarot, og getur síðan ekki fram komið við 
neinn annan, því þau kennimerki, með hverjum þeim 
tilkomanda Messías var lýst, eru ekki leingur ti). 


70 

$S. 8. Jesús Kristur er, að þvíleyti sem 
hann er manneskja, kominn í heim- 
inn á þann hátt, að hann fæddist afMaríu 
meyu. Hann sameinaði þá guðdómlegu nátt- 
úru við ena manndómlegu, sem tilbúin var Í 
móðurlífi af heilags anda krapti, með þeim 
hætti, sem vör ekki getum skilið, svo að hann 
er undir eins bæði guð og maður, og verk- 
ár æifð með báðum sínum náitúrum. 2 
Matt. 1, 20, 21. Eingillinn sagði við Jó- 
sep, sem var trúlofaður Maríu: Víla þú ekki 
fyrir þör að taka Maríu, þína festarkonu, heim 
til þín, því hennar fóstur ér af heilögum anda, 
og hún mun son fæða, og hans nafn skaltu 
kalla Jesús, því hann mun frelsa sitt fólk af 
þess syndum. Lúk, 1, 85. 

Róm. 9, 6. Kristur er eptir holdinu, eður 
sinni manndómlegu náttúru, af feðrunum; hann, 
sem er guð yfir öllu, blessaður að eilífu. 
Merk: Allt það, sem Jesús Kristur útverkaði handa 

ozs, gjörði hann ekki sem oinúngis manneskja, 

heldur sem guð og maður undir eins. þesSz 
vegna höfum vör líka sterkustu fullvissu um, að sú 
endurlausn, sem hann hefir oss afrekað, sð fullgild. 


$S. 4. a) Jesús Kristur var sannarleg 


8 2 


manneskja með. sálu og líkama eind og 

vér, en þó án syndar, og fullkomlega hei- 

Íagur í öllu sínu framferði. 

Jóh. 8, 46. Jesús spurði óvini sína: Hver 
af yður getur sannað upp á mig nokkra synd? 
1 Pet. 2, 22. Hebr. 7, 26. 

b) Jesús sýndi í öllu sínu líferni hlýðni 
við öll guðs boðorð, bæði til að afreka osa 
betra réttlæti, og líka til að eptirláta oss hið 
bezta eptirdæmi, hverju vér fylgja skyldum. - 

Róm. 5, 19. Eins og af þess eina manns 
(Adams) óhlýðni eru þeir mörgu syndugir 
orðnir, eins munu líka þeir mörgu af hins 
eina (Jesú Krists) hlýðni, verða réttlættir. 

1 Pét. 2, 21. Kristur hefir oss eptirdæmi 
gefið, til þess vör skyldum feta í hans fót- 
spor. Matt. 11, 29. Fil. 2, 5. 

Mork: a) Eins og Jesú Krists eptirbroytend- 
ur, gigum vör að hans dæmi, með alvarlegri á- 
stundun auðsýna, að vör sðum ánægðir með það, 
sem guð vill vera láta, Matt. 26, 39. Líka hafa 
eptirlaungun og kapp á:að gjöra það, sem 
honum er þóknanlegt. * Jóh. 4, 34. 

b) Vör eigum eptir Jesú dæmi, að láta ásann- 
ast í verkunum, að vör elskum allá menn, 
með. því að kenna. í brjósti um þá aumu, og hjálpa 


5 12 
þeim eptir efnum, Lúk. 7, 11— 17. Matt. 9, 35. 36. 
Líka fúslega fyrirgefa vorum mótstöðumönnum, Lúk, 
23, 34, og vera reiðubúnir til að þöna þeim í öllu. 
Jóh. 18, 120. 

e) Vör eigum að keppast eptir að líkjast Jesú 
í þolinmæði, 1 Pöt. 1, 23. Matt. 26, 47 — 54. 
Lúk. 22, 61—68; einnig í því að vera ánlægðir og af- 

" meita sjálfum oss, vegnasannleikans. Matt. 8, 20. 
S. 5. a) Þegar Jesús var þrjátíu ára 

gamall, löt hann skíra sig í ánni Jór- 

dan, og var þá af himnum með dýrðlegum 
hætti kunngjört, að hann væri guðs sonur. 
Matt. 3, 16. 17. Þegar Jesús var skírður, 
sté hann jafnskjótt upp úr vatninu, og sjá, 
himnarnir lukust upp yfir honum, og Jóhann- 
es sá guðs anda ofanstíga og yfir hann koma, 
og sjá, röddin. af himni sagði: þessi er sonur 
minn elskulegur, á hverjum eg hefi velþóknun. 
b) Jesús var strax eptir skírnina á eyði- 
mörku reyndur í fjörutíu daga með 
margslags hætti, svo að hann með sínu stöðug- 
lyndi gæfi oss dæmi til að breyta eptir. 
Mark. 1, 19. 18. Andinn (guðs andi) 

færði hann jafnskjótt út á eyðimörkina, 08 

Jesús var þar í fjörutíu daga, og varð freist- 

aður af andskotanum. Matt. 4, 1— 11. 


73 


c) Eptir að. Jesús var skírður, og hafði af-. 
staðið freistínsuna, ferðaðist hann um kríng 
meðal Gyðinga á fjórða ár, og kenndi þeim 
- Eins og spámaður af himnum sendur, guðs 
ráð og vilja um syndaranna frelsun og sáluhjálp. 

- Mark. 1, 14. 15. Jesús prödikaði lærdóm- 
inn um guðs ríki og sagði: tíminn er kom- 
inn, og guðs ríki nálægist, sjáið að yður og 
trúið evangelíó! Matt. 4, 23. 

d) Meðan Jesús gekk í kríng og kenndi, 
-Staðfesti hann opt kenníngu sína með 
miklum og gæzkuríkum kraptaverkum, sem 
augljóslega sýndu, að hann var af guði sendur. 

Matt. 11, 4. 5. Jesús sagði við lærisveina 
Jóhannesar skírara: farið og kunngjörið Jó- 
hannesi það-sem þér heyrið og sjáið ; blind- 
ir fá sýn, haltir gánga, líkþráir hreinsast, 
daufir heyra, dauðir upprísa, og voluðum verður 
evangelíum boðað. Post. gb. 10, 37. 38. 
Merk: a) Með Jesú Krists dýrmæta lærdómi er 

hvað af hverju afmáð og upprætt sú við- 

urstyggilega hjátrú og afguðadýrkan, sem 

áður drottnadi í veröldinni. 1 Kor. 8, 4— 6. 

b) Me% Jesú lærdómi höfum vör feingið rðtta 
þokkíngu á guði og hans vilja í því, som. við- 


74 
komur syndaranna sáluhjálp. Jóh. 14, 5--7. 17,3. 
Br Fr 
a) Jesús hefir kennt oss Það, sem vér annars vær- 
um ekki fullvissir um, nefnil., áð annað líf sð til 
eptir þetta, og að guðhræddir komi eptir dauð- 
ann Í eilífa sælu. Jóh. 3, 14. 18. 5, 21—29. 1Pet. 
"1, 8-—5. 2 Tím; 1, 8—10. á 
d) Jesú lærdómur er oss bezti leiðarvísir til 
dyggðafulls lífornis. Matt. 5,6.7. 13. 15. 18, 
20..22. 25. Lúk. 10, 16. 18. Jóh. 13, 14—16., 


e) Hvor sém með einlægu hjartaþeli vill með- 
taka Josú lærdóm og fylgja' honum, mun 
sannarlega komast að raun um, að í honum er 
guðdómlegur krapturtilað betra hjartað, hugga 
samvizkuna, og staðfesta vonina um eilífa sælu. þar 
með styrkist líka í kröptugasta máta vor fullvissa 
um, að þessi lærdómur sð föðursins orð, sem hann löt 
soninn bpinbera mannkyninu, og að sá lærdómur sð 
þess vegna í sannleika guðdómlegur. Jóh. 6 Á 
BS 90.,19, 1d£50  SJA FI. 


S. 6. a) Metan Jesús kenndi á Gyð- 
íngalandi, var hann undirorpinn margs 
konar ofsóknum, þar eð höfðíngjar Gyð- 
ínganna, fyrir öfundar sakir yfir því hvað 
mikið honum tókst við almúgann, og af hatri 


78 


við Jesúm, af því hann vildi ekki fegra 
vonzku þeirra, reyndu til, bæði með völum 
og ofríki, að taka hann af lífi. í 

Lúk. 19, 47. 48. Hann kenndi daglega í 
musterinu, en yppurstu prestar og skriptlærðir 
og höfðíngjar lýðsins sóktu eptir að fyrirkoma 
honum; þó fundu þeir ekkert, er þeir gætu gjört, 
því allt fólkið hnð að honum og hlýddi honum. 
Matt. 19, 14.22, 15—21. 27,18. Lúk. 20, 20. - 

b) Jesú eiginn lærisveinn, svikarinn 
Júdas, varð um síðir keyptur til að selja. 
hann höfðíngjunum í hendur, sem þá 
dæmdu hann, án allra saka, til dauða, og 


feingu hann hinum heiðna landsdómara Pont- 


sfus Pílatus. þessi Pílatus óttaðist reiði. 


keisarans, hverri þeir hótuðu honum, og lét, móti 
„vilja sínum, húðstrýkja Jesúm, þyrni- 
krýna, hæða og negla eins og íllvirkja á 
„krossinn, hvar hann uppgaf sinn anda. 

Matt. 20, 18. 19. Jesús sagði fyrir fram 
við sína lærisveina; sjá, vör förum nú upp 
til Jerúsalem, og mannsins sonur mun seljast 
Prestahöfðíngjum og skriptlærðum í hendur, 
og þeir munu dæma hann til dauða, og fá 
hann heiðíngjum til að láta spotta hann, húð- 


76 


- strýkja og krossfesta. Matt. 16, 21—23. 17, 
22. 98.. Lúk. 18, 81 — 34. Matt. 26, 14 — 
16. Mark. 14, 4346. Jóh. 19, 9130. 

19. %9. 

Lúk. 23, 46. Loksins kallaði Jesús á kross- 
inum með hárri raustu, og sagði: Faðir, í 
þínar hendur fel eg minn anda; og í því hann 
sagði það, uppgaf hann sinn. anda. Jóh. 19,- 
33 — 31. 2 A 

c) Jesús varð ekki einúngis. að þola sára 
pínu á líkamanum, heldur leið hann 
líka á sálunni beiska kvölog ángist, vegna 
rhannanna synda. 

“ Matt. 26, 37 — 89. þegar Jesús var kom- 
inn Í grasgarðinn, tók hann ákaflega að hryggj- 
ast, segjandi:. mín sál er hrygg allt til dauð- 
ans. þar eptir gekk hann leingra fram, féll 
niður á sína ásjónu, bað og sagði: minn fað- 
ir, ef það er mögulegt, þá líði þessi kaleikur 
- frá mör; þó ekki eins og eg vil, heldur eins 
og þú vilt. Matt. 27, 46. Lúk. 22, 41—44. 
Merk: a) Jesús sýndi með hugprýði sinni, að hann 

væriekkihræddurfyrir dauðanum, þegar hann 

gekk á móti óvinunum, som voru að leita að honum; 
hann vissi líka, að hinir himnesku andar mundu veita 
sör lið, af hann vildi slíta sig úr höndum óvina sinna; 
og þar þeir allir: duttu til jarðar, þogar hann talaði, 


| 


#ð 


sýndi hann, hvað hægt sðr hefði verið að sleppá frá 
þeim, ef hann hefði viljað. Matt. 26, 53. Jóh. 18, 4-6. 
b) það var ekki að undra, þó Jesú, eins og mann- 
æskju, blöskraði að hugsa til þeirrar ógnarlegu 
pínu, er fyrir honum lá; en laungu áður vissi hann, 
hvað yfir sig mundi koma, var samt ætíð óhræddar 
og reiðubúinn til að taka það allt saman, mannanna 
vegna, upp á sig eptir síns. föðurs vilja. þar af er 
auðráðið, að hans mikla sálar-ángist hefir 
einkanlega komið af því, að hann setti sðr 
fyrir sjónir allra syndugra manna misbrot, 
svo viðbjóðslog sem þau“eru, og sá, að öll þau voru 
sör nú tilreiknuð. Es. 53, 8— 12. Hebr. 8, T—9.' 


S. 7. a) Jesús var öldúngis saklaus, og 
varð að líða, án þess hann í nokkru hefði 
misbrotið eða syndgað. 

Lúk. 23, 4. Pílatus sagði við kennimanna- 
höfsíngjana og fólkið: eg finn einga sök hjá 
þessum manni. Matt. 27, 4. 18. 19, 23.24. 

h) Jesús gekk með fúsum „vilja undir 
Þínuna, og af elsku og meðaumkun yfir 
oss syndurum, eptir síns himneska föðurs 
ráói og vilja, þar vör annars hefðum eilíf- 
lega tortýnzt vegna vorra synda. 

„Fil. 2, 6—8. þó að Jesús Kristur væri í 


78 


guðs mynd, fór hann samt ekki með það, eins 
og það væri berfáng, að hann var líkur guði, 
heldur lítillækkaði hann sjálfan sig, tók á sig 
Þþræls mynd, og varð hlýðugur allt til dauða, 
já, allt til dauða á krossinum. Jóh. 10, 11. 
18. „ Sálm. 40, 6—9. 

e) Jesús leið pínuna Í allra synd- 
ugra manna stað og fyrir oss. alla, svo 
hann gæti friðþægt fyrir vor mörgu afbrot, * 
imeð að þola það straff, sem vér allir höfð- 
um til unnið; með þvílíkum hætti gat guð fyr- 
irgefið oss syndirnar, án þeðs að gjöra 
móti röttdæmi sínu, eða skerta sitt lög- 
mál, ellegar að veikja sitt herradæmi. 


Matt. 20, 28. Jesús segir: Mannsins sonur 
er ekki kóminn til að láta sör þjóna, heldur, 
að hann þjóni sjálfur og útgefi sitt líf til 
Iausnargjalds fyrir marga. 1 Tím. 2, 5. 6. 
Jóh. 6, 51. Róm. 5, 7. 8. * 


Matt. 26, 28. Þegar að því var komið, að 
Jesús geingi til dauðans, sagði hann: mitt 
blóð úthellist fyrir marga til syndanna fyrir- 
gefníngar. Bf. 1, 7. 1 Kor. 15, 3. Es. 03, 
4— 12. Hebr. 10, 1— 14. 

Ef. 5, 2. Kristur elskaði oss og gaf“ sig 
sjálfan út fyrir oss til fórnfæríngar og slátr- 


"9 


Unar offurs, svo guði væri það þóknanlegt. 
Hebr. 10, 1— 22. 2? Kor.5, 15. 21. 


Mark: a) Á gamla testamentisins tíðum varð 
ypparsti prestur Gyðínganna, eptir gnðs 
skipun, á hinni stóru friðþægíngar. hátíð, að bara 
offur inn Í helgidóminn, til forlíkunar fyr- 
ir fólksins syndir. 3. Mós.b. 16, 1-— 28. En þetta 
uffur átti aðfyrirmynda friðþægjandi pínu 
og dauða endurlausnarans, er koma skyldi 
Gyðíngum til aðvörunar og endurminningar um það 
straff, er syndin hafði til unnið. Hebr. 10, 1=- 4. 


b) þegar Josús fórnfærði sér sjálfum til frið- 
þægíngar fyrir heimsinssyndir, sýndi hann, 
að hann væri sá rðtti æðsti prestur, hvorn 
guð hafði tilsett, og hann frambar þá forlfkun- 
ar fórn, sem einsömul nægir til eilffrar friðbægíngar 
fyrir alla. ' Hebr. 9, 11. 14. 


e)} Gamla testamentisins Íórnfæríngar aftúk-. 
st öldúngis, þegar Jesús Kristur offraði 
sjálfum sör; en öll hjátrúarfull friðþægíngar með- 
öl, sem mennirnir höfðu sjálfir uppfundið, og sem 
- ætíð höfða verið kraptalaus og einkisverð, föllu þá 
"af sjálfum sör um koll og urðu að eingn. á 
d) Vör eigum að leita náðar hjá guði, einúngis 
vegna Jogú Krists, sem alltí einu hefir fullnægju 
gjört fyrir alla menn; og meb einni pínu og dauða 


80 
opnað öllum oss algáng til að röðlast:fyrirgefníngu 
syndanna, þegar vér snúum oss af hjarta og trúum á 
hann,  Hebr.,4;-14— 16. 7, 26. 27. 9, 24 — 28. 
10, 19— 31. 


828. a) Jesús Kristur tók sitt líf 


aptur á þriðja degi eptir sinn dauða, og 


uppreis úr gröfinni, eins og hann hafði 
sjálfur áður fyrirsagt; þar eptir var hann 
fjörutíu daga á jörðunni hjá vinum sín- 
um og lærisveinum, hverra trú hann staðfesti 
með kenníngum og áminníngum. 

Post. gb::1, $8— 9. Eptir að Jesús hafði 
liðið pínuna, töði hann sjálfan sig postulun- 
um lifandi, með mörgum augljósum sannfær- - 
íngum, og löt þá sjá sig um fjörutíu daga, og 
talaði fyrir þeim um þá hluti, sem heyrðu til 
guðs. ríki. Post. gb. 3, 13—-15. Matt. 16. 
21. Hi, 22— 23. 20, 17— 19. 27, 63. * 

1 Kor. 15, 3— 7. Kristur, sem dó vegna 
vorra synda, eptir ritníngunum, rr varð graf- 
inn, hann er upp áptur risinn á þriðja“ degi, 
eptir ritníngunum, og er'söður af Kefa og síð- 
an: af -þeim tólf; því. næst var hann söður af 
meir „en fimm húndruðum bræðra í einu, af 
hverjum festir voru á lífi, þegar postulinn 
Páll skrifaði þetta. Matt. 28, 1—-20. Mark. 16, 


81 


I 24, 1— 49. Jóh., 20, 1--81. 


21, 1— 25. 

b) Eptir að þeir fjörutíu dagar voru liðnir, 
var sá upprisni Jesús ekki leingur sýni- 
lega nálægur á jörðunni, heldur fór 
hann upp til himna, að ásjáandi lærisvein- 
unum, eptir það hann hafði blessað þá, og 
gefið þeim makt og myndugleika til að út- 
breiða sinn lærdóm, meðal allra þjóða. 

Lúk. 24, 50— 52. Þegar Jesús háfði lokið 
tali sínu við lærisveinana, fór hann með þá 
til Betaníu, upplypti sínum höndum og bless- 
aði þá; en það skeði, í því hann var að blessa 
þá, að hann skildist frá þeim og varð upp- 
numinn í himininn; en þeir tilbáðu hann og 
snéru aptur til Jerúsalem með miklum fögn- 
uði. Matt. 28, 18— 20. Mark. 16, 19. Post. 
gb. 1, 9— 11. Ef. 4, 8. 


ce) Þegar Jesús var a farinn, 
settist hann til hægri handar föðurnum, 
hvað eð þýðir: að hann tók tilað stjórna 


, heiminum með sínum himneska föður; svo að 


allar skynsemdarfullar skepnur eiga að játa, að 

hann sð þeirra herra, og eiga að tilbiðja hann. 

Fil. 2, 9—11.. Guð hefir hátt upphafið í 
6 


82 


hann og géfið honum þá tign, sem er yfir öll- 
um tignum, svo að fyrir Jesú tign skulu öll 
kné beygja sig, þeirra sem á himnum og á jörðu 
og undir jörðunni eru, og allar túngur skulu 
játa, að Jesús Kristur sé drottinn, guði föður 
"til æru. Ef. 1, 20 — 22. 
- d) Einkum er Jesús Kristur, að því leyti 
“sem hann er endurlausnari, síns safnaðar and- 
legur konúngur og drottinn, þar eð hann ber 
umhyggju fyrir, að ætíð sðu þeir á jörðunni, 
sem játa hans dýrð, og að vantrúin ekki geti 
með völum eða ofríki eyðt þeim; hann hagar 
því líka svo, að hans lærdómur útbreiðist meðal 
manneskjanna, þar sem hann sér að hann fær 
framgáng til sannrar nytsemi. 
Jóh. 18, 36. 37. Jesús játaði fyrir Pílatus: 


mitt ríki er ekki af þessum heimi, og samt er 
eg konúngur; en þar tiler eg fæðdur, og þar 


til er eg í heiminn kominn, að eg "skuli bera 


vitni um sannleikann. Hver sem elskar sann- 
leikann, sá heyrir mína rödd. Lúk. 1, 31 — 
83. 2, 11. 2'Sam. 7, 12. Sálm. 45, 7. 110, 
a apr 


Post. gb. 5, 31. Guð hefir upphafið hann 
til sinnar hægri handar, til þess hann #8 leið- 


83 


togi og -lausnari, að veita Ísrael apturhvarf og 
syndanna fyrirgefníngu. Matt. 16, 17. 18. 

e) Jesús er vor talsmaður hjá sínum 
himneska föður, og biður fyrir oss, að 
sín endurlausn megi koma: oss til gagns og 
nota, svo vér ekki fyrirförumst vegna vorra 
synda, heldur fáum náð til apturhvarfs, trú- 
ar:og helgunar, og getum- öðlazt þá sáluhjálp, 
sem hann útvegaði oss. 

2 Vör höfum talsmann hjá 
"föðurnum, Jesúm Krist þann röttláta, hver að 
er forlíkan fyrir vorar syndir, þó ekki ein-. 
úngis fyrir vorar syndir, heldur og líka fyrir 
allrar veraldarinnar (syndir). 

Hebr. 7, 25. Hann getur gjört þá ætíð sálu- 
hólpna, sem hann lét koma til guðs, því hann 
lifir æfinlega til að biðja fyrir þeim. Róm.8, 34. 

„Merk: a) Með sinni upprísu og hinnaför 

hefir Jesús sannað, svo ekkert verður á 

móti haft, að hanner sendur af guði, og er 
á sannleika guðs sonur, eins og hann sagðist vera. 

Matt. 12, 38 — 40. Róm. 1, 4. | 
b) þar eð Jesús er upprisinn frá Sa ag 

uppstíginn til himna, höfum vör nú mestu fullvissu 

um, að guð hefir álitið hans friðþægíngu. 


fullgilda heiminum til endurlausnar; líka og, 
Á e? 


84 


„að eptir þetta muni koma betra líf, og að vorir líkamir 
muni ekki æfinlega verða að eingu, heldur — þegar 
þar að kemur — upprísa úr duptinu til óforgeingilegs 
lffs.. Róm; 4,.26. 1 Kor. 15, 1934. 

ey Ef vör viljum hafa huggun af því, að vér vit- 
um, áð Jesús Kristur er vor andlegur konúngur og 
herra, þá eigum vér, eins og hollir og dyggir 
Þognar, að heiðra og elska hann, og líka 
hlýða hans boðum; því þeir, sem öðruvísi lifa, 
mega álítast eins og upphlaupsmenn í hans ríki, og 
vænta þoss, að óhlýðni. þeirra verði ströffuð eptir 
maklegleikum.. Matt. 7, 21— 23. 

Lærdómurinn um,Jesúm Krist og hans friðþæg- 
íngu, er í stuttu máli útskýrður í annari grein 
trúarjátníngarinnar Í Fræðunum. 


Fímti kapítuli. 
Um apturhvarf og trú. 





S. 1. Besús Kristur hefir ekki með sinni 
endurlausn gefið oss leyfitilað syndga; 
miklu heldur hefir hann skuldbundið oss til 
að forðast það ílla, og kappkosta af fremsta 
megni að láta oss fram fara í góðu. 


85 


Tít. 2, 11 — 14. Guðs náð, sem öllum mönn= 
um er heilsusamleg, hefir birzt, og kennir oss 
að afneita óguðlegu athæfi og veraldlegum 
“ girndum, en lifa sparlega, rðttvíslega og, ið 
rækilega í heimi þessum, þar vér lifum í von 
um sælu og dýrðlega auglýsíngu hins mikla 
guðs og vors endurlausnara Jesú Krists, sem 
sjálfan sig gaf í dauðann fyrir oss, til þess 
hann endurleysti oss. frá öllu ránglæti, og 
hreinsaði oss, svo vör söum hans ágætt fólk, 
kostgæfið til góðra verka. Gal. 2, 17. 2 Kor. 
5, 14, 15. 

Mork: Hver sem réttilega þekkir Jesú Krists endur- 
lausn, sá uppörfast þar af til þess meiri við- 
bjóðs á syndinni; því þegar vör athugum, hver 
Jesús Kristur var, og hvað mikið hann varð að lfða 
vegna vorra synda, þá er eins og afmálað. sð fyrir 
vorum augum, hversu andstyggileg syndin sé, og sú 
tíð muni koma, að vör verðum fyrir þúngu strafli, of 
vör höldum áfram og hættum ekki að syndga, þó sg 
vitum betur. 


S.. 2. Strhver, sem vegna Krists girnist 
að fá aðgáng til guðs náðar og eilífa 
sáluhjálp, á með sönnu apturhvarfi að 
"láta af syndunum, og með einlægri trú 
að. meðtaka Jesúm Krist, guðs son, fyrir 


a 86 


sinn endurlausna ra, sinn lærimeistara 
og sinn drottinn. 
„ Lúk. 24, 47. Kristur skipaði, að í sínu 
umboði skyldi prédikast öllu fólki apturhvarf 
og syndanna fyrirgefníng. Post. gb. 20, 21. 
Jóh. 3, 36. . Hver semtrúir á soninn, hefir 
eilíft, líf, en hver sem ekki trúir á soninn, 
skal ekki sjá lífið, því guðs reiði varir þgf 
honum. Post. gb. 10, 43. Hebr. 5, 9. ? 
A Mork: Sannarlegt ángur og tregi fyrir synd- 
irnar verður að gánga á undan, þegar trúin á 
Krist á að vera fölskvalaus. því getur heldur eing- 
inn huggað sig við Jesú Krists friðþægíngu, nema sá, 
sem lætur af íllu, og kappkostat að fara dagvaxandi 
í því góða. „Post. gb. 2, 37— 47. 3, 17— 26. 
S.3. Fil:sannarlegs aptur h varfs útheimt- 
ist, að vör með einlægri iðrun könnumst 
við vorar ávirðíngar, biðjum guð auðmjúk- 
lega fyrirgefningar á þeim, og alvarlega 
einsetjum oss að betra meir og meir vort 
líferni. á 


2 Kor.7,10. Sú hryggð, sem . eptir guði, 
verkar apturhvarf til sáluhjálpar, hvers eing- 
an iðrar. Lúk. 15, 21. 18, 18. 


Post, gb. 8, 19. Takið því sinnaskipti, og 


87 


snúizt, svo yðar syndir verði afmáðar. Sálm. 

61, 3— 21. 

Merk: a) Manneskjan er optast fúsari á að afsaka en 
játa sínar ávirðíngar; þess vegna mundi hún ekki held- 
ur alvarlega iðrast syndanna, ef samvizkan kæm- 
ist ekki endur og sinnum við af guðs orða 
kröptugum áminníngum með samverkun 
heilags anda; en það stendur í sjálfra vor valdi, hvert 
"vör eptir á viljum færa oss slíkar aðvaranir í nyt og 
til frekari umþeinkíngar, ellegar útrýma þeim úr hjart- 
anu, og standa þannig á móti guðs náð, hvar af vör 
meir og meir forherðumst. 


b) Manneskjan getur haft ángur af syndunum vegna 
hræðslu fyrir þeirra straffi; en einkanlega eigum 
vör að knýast til ángurs fyrir syndirnar, af 
blygðun vegna vors vanþakklætis við hinn 
góða og gæzkuríka guð, sem ekki einasta elur 
088 og viðheldur af einskærri náð, heldur og sér Í 
lagi hefir látið kunngjöra oss Í sínu heilaga orði þá 
miklu sælu, sem Kristur hefir oss útvegað, og þar að 
auki ekki heimtar annað af oss en það, sem augljós- 
lega horfir til vors sanna gagns, og til að afvenda 
vorri eigin fortöpun. 5 

c) þegar ángrið vegna vorra synda,er svo ein- 
lægt, að vör af alvöru forðumst það ílla, 
sem vör drýgt höfum, annaðhvert með þaunkum, orð- 


“ 


88 


um eða verkum, þá er oss ekkert takmark sett, 

"hvað leingi það skuli vara, eða hvað mikið 
það skuli vera; guð lítur einúngis eptir, hvert 
vort ángur sö einlægt ellegar ekki. 


S.. 4. Sannarleg trú á Jesúm Krist til 
sáluhjálpar, er innifalin í því, að vör höf- 
um það traust og huggunarathvarf til 
Jesú Krists vors endurlausnara, að þar 
eð hann með sinni pínu og dauða frið-' 
þægði fyrir oss, muni guð fyrirgefa oss 
vorar syndir, svo framarlega sem vör iðr- 
'umst þeirra af öllu hjarta, og einsetjum oss 
að syndga ekki framvegis viljandi, heldur 
laga vorn lifnað eptir Jesú Krists hei- 
laga lærdómi, og hlýða honum, sem vor- 
rum röttum herra. 3 


Ef. 3, 12. Vegna Jesú Krists vors drott- 
ins, höfum vör djörfáng og aðgáng til guðs, 
með trausti af trúnni á hann. Jóh. 6, 40. 

Róm. 8, 33. 84. Hver vill ásaka Sr út- 
valda? Guð er sá, sem röttlætir. Hver vill 
fordæma ? Kiistur er sá, sem dáinn er, já 
miklu meira, sem líka er upprisinn, situr Vi 
guðs hægri hönd og biður fyrir oss. 

Merk: a) það heyrir til trúarinnar á Jesúm, að vör 


89 


söum víssir um, að hann or í heiminn kom- 
inn til að uppfræða og-endurleysa synd- 
ugar manneskjur;. þó er þetta ekki nóg til sannrar 
trúar, því sá getur líka verið sannfærður um þetta, 
sem með sínu líferni afneitar honum í því að hlýða 
ekki hans boðorðum. Matt. 7, 21 — 23. 

b) Vör verðum að finna með sjálfum: oss, hversu 
mjög vör þurfum guðs náðar við, ef vér vilj- 
um meta Krists endurlausn,. eins og vert er; því 
annars væri Vor trú ekkert nema köld játníng með 
vörunum; þess vegna er einúngis sanna trú að 
finna hjá þeim iðrandi, sem þekkja, hvað and- 
styggileg, syndin er,“ og 'hafa innilega laungun eptir 
guðs náð vegna Krists. Matt. 9, 12. 18. 

C) Trúin getur verið veik, meðan hugskotið finn- 
ur ekki neina upplífgandi huggun af að tileinka aðr 
Jesú Krists friðþægíngu, eður þá það! stundum ángr- 
ast af hræðslu og efasemi; en þvílík trú er eingu að 
síður sönn:og guði bóknanleg, þegar hún anð- 
“sýnir sig með sannarlegri laungun „eptir guðs náð 
vegna Krists, og kappkostar af fremsta megni að gjöra 

Það, sem. guð vill. „Mark. 9, 23. 

d) Sú trú er dauð og ávaxtarlaus, sem ekki betr- 
ar hugarfarið, og ekki auðsýnir sinn krapt í guð- 
rækilegu líferni. 

Sönn og lifandi trú á að sýna sig kröptuga og 
Verkandi í dyggðafullu líferni. Jak. 2, 14— 20. 


90 


S. 5. a) Vör getum ekki af eigin kröpt- 
um snúið oss og trúað, þar eð syndin 
hefir veikt oss; samt megum vör ekki for- 
sóma að leggja allt kapp á vora sálar-bet run. 

Róm. 8, 7. Að stunda það, sem spillt nátt- 
úra vill, er fjandskapur í gegn guði, þar það 
stríðir móti hans vilja — því hún hlýðir ekki 


guðs lögmáli og getur heldur ekki gjört það. 
1 Kor. 2, 14. 


-b) Heilagur ándi er ætíð reiðubúinn 
til að efla vora betrun, og láta oss fram 
fara í því góða með guðs orði, sem hann hefir 
sjálfur inngefið þeim heilögu skrifurum. 

1 Kor. 6, 11. Postulinn Páll ber Korintu- 
mönnum á brýn, að nokkrir meðal þeirra hafi 
verið lastafullir, en nú — segir hann — eruð 
þér. þvegnir, þér eruð helgaðir, þér eruð rétt- 


lættir í nafni drottins vors Jesú, og af vors 
guðs anda. Fil. 2, 18. Ef. 3, 16. 


Hebr. 18, 21. Friðarins guð tilbúi yður til 
allra góðra. verka, til að gjöra hans vilja, og 
verki það með yður, sem honum er sjálfum 
„ þóknanlegt fyrir Jesúm Krist. 

c) Af röttri brúkun guðs orða fáum 
yðr rötta þekkingu á guðs vilja, og 


s . 


,„ 


91 


öólumst krapt til að laga vorn lifnað "eptir 
þeim, ef vör ekki sjálfir stöndum á móti náð 
þess heilaga anda, sem í hugskotinu verkar 
með guðs orði, og upp vekur í samvizkunni þær 
áminníngar, sem vör ekki megum niðurkefja. 


2 Tím. 3, 15—17. þú kannt héilaga ritn- 
íngu, sem getur uppfræðt þig til sáluhjálpar 
með trúarlærðóminum um. Jesúm' Krist. Öll 
heilög ritníng er innblásin af guði, og nyt- 
samleg til lærdóms, til sannfæríngar, til leið- 
röttíngar, til uppfræðíngar í röttlætinu, svo að 
guðs maður sé algjör og“*til alls góðs verks 
hæfilegur. 


“ Merk: Til að hafa guðs orð rðttilega um hönd 


útheimtist, að vör heyrum það og lesum 
með gaumgæfni og einlægum ásetníngi til 
að læra það, osé til betrunar og sáluhjálp- R 
ar. Þegar vör ekki þannig brúkum guðs orð, fær 
„heilags anda náð ekkert: verkað í sálunni; þar eð 
guð, sem hefir gefið oss fullt vit og frjálsræði, hvorki 
vill nð getur þvíngað oss til góðs með þeirri makt, 
sem vör ekki getum móti staðið. 


$. 6. Umvendt og rötttrúandi krist- 
in manneskja getur, eptir því sem guð 
hefir í sínu órði lofað, verið sannarlega full- 


92 


viss um, að hún er hjá guði, vegna Krists, 
röttlát orðin, og að hennar fyrri syndir ekki 
muni tilreiknast henni, heldur skuli straffið fyr- 
ir þær, vera henni öldúngis eptirgefið, þar eð 
guð, vegna Krists, tileinkar henni, eins og 
hlýönu barni og trúum þönara, aptur á mót 
sína náð og blessun. 

Róm.3, 24.25. Vör verðum röttlættir án verð-. 
skuldunar af guðs náð, með þeirri endurlausn, 
sem Jesús Kristur hefir afrekað, hvern guð 
tilsetti, að hann skyldi vera sá náðarstóll, iða? 
leita ætti fyrirgefníngar á syndunum fyrir "trúna 

* á hans blóð, eður á hans pínu og dauða. 

2 Kor. 5, 21. Þann, sem ekki vissi af synd, 
hefir guð gjört að synd fyrir oss — eður Í 
vorn stað. látið fara með hann eins og sekan 


syndara :— svo að vér hans vegna yrðum 
réttlættir fyrir guði. Róm. 8, 1— 4. 


"mork: í heilagri ritníngu brúkast ýmislögir 
talshættir, til áð sýna hvernig til skuli gánga 
hjá þeirri syndugu manneskju, sem betrast á, 
af heilags anda náðarverkunum. 

a) Ritníngin talarum guðs köllun til mannanna, sém 
er í því innifalin, að hann. í sínu: orði gefur Þeim . 
tilefni til að girnast þá endurlausn, sem Kristur hefir 
útvegað, og þar að auk leitast við með öðrum hætti, 


t 93 


svo sent með þjáningum óg velgjörníngum, að uppvekja 
þá til að þeinkja um þeirra andlegt ásigkomulag. Matt. 
9, 13. .0 11;28.. 1 Tess. 2, 12. -Sálm. 119, 17. 
Róm. 2, 4. 
0.) Ritníngin talar um fl tn og vill þar með 
láta skiljast, að heilagur andi uppfræði vorn skiln- 
| íng með orðinu, svo vér fáum sanna þekkíngu um 
guðs ráð og vilja, er við víkursyndugra manna bstrun 
> og endurlausn. Ef. 1, 18. Post. gb. 26, 17. 18. 
€) Með orðinu endurfæðíng, gefur ritníngin til kynna 
| það sælufulla ástand, sem kristin matneskja kemst Í, 
þegar hún með sannri iðrun lætur af íllu, og með 
röttri trú á Krist fær lyst og laungun til góðs, eða 
ð annari og betri manneskju, því þar með er 
eins og hún fæðist að nýu, þar eð hennar sinnislag 
og hugarfar snýst frá íllu til góðs, eptir guðs DER 
I POt::1 52 só. 3; AS 5, Tí 
d); það sem titníngin kallar helgun, er trúaðs kristins 


verður a 


manns dagleg framför Í dyggðum og guðhræðslu, sem 

eflist af samvörkandi náð heilags anda, með íðuglegri 

brúkun guðs orða, bæn og árvekni. 1 Tess. 5, 23. 
kú 1: Róm. 19, 12. 

Ss grein trúarjátníngarinnar í Fræðunum, 
sýnir Í stuttu máli, hvernig heilagur andi leið=- 
ir manneskjuna með sínum náðarvarkunum 
og orðinu til sannarlogs apturhvarfs og á- 
Yaxtarsamrar trúar á Jesúm Krist. En Í 


“ 


94 


annari bæninni Í Fræðunum uppörfumst vör til 
að biðja um aðstoð heilags anda, svo vör got- 
um orðið sannir kristnir, er sýni sig verðuga að vora 
þegna í Krists náðarríki; og í þriðju bæninni 
verðum vér minntir á þá hlýðni, sem vér erum 
guði um skyldugir, til að anðsýna með henni 
vora trú. 


er 


Sjötti kapítuli. 
„Um trúarinnar ávexti í heilögu liferni. 





$. 1. Bar af á að sjást, hvert vor trú á 
Krist sé sönn og lifandi, að hún verkar 
f hjartanu hatur til allra synda, og 
þar á móti kröptuga eptirlaungun til að 
breyta eptir guðs vilja í öllum hlutum til að 
þóknast honum. . 


Jak. 2: 17. 26. Sýn mör trú þína af verk-, 
um þínum, því eins og líkaminn er án andar 
dauður, svo er líka trúin dauð, þegar hún er 

„án verkanna. 

Róm. 12, 9. Hafið andstyggð á því sem 
vondt er, en haldið yður fast við hið góða. 
Post. gb. 15, 9. 


Sr 95 

Mork: a) Vör getum ekki forþönaó guðs náð 
og eilífa sáluhjálp, þar vor beztu verk eru ófúll- 
komin, og guð er sjálfur sá, sem gefur kraptana til 
að framkvæma þau. Lúk. 17, 10. 

b) það lítið gott, sem vör gjörum hör á jörð. 
unni með stórum vanmætti og" breyskleika, getur 
ekki komið í samlíkíngu við þá ómetan- 
legu gleði, hverrar þeir guðhræddu mega vænta Í enu 
betra lífi. þess vegna vill guð einnig, ekki vegna 
verka vorra, heldur af náð sinni, gjöra 058 sáluhúlpna, 
vegna vorrar trúar á deðða Krist. Róm. 6, 23. Ef., 
ða 


e) það er öldúngis nauðsynlegt, að vör breyt- 
um eptir guðs vilja, þó vör ekki þar með eigum 
skilið að fá hans náð, til þoss að trúin sýni 
sinn krapt Í góðum verkum, því annars getam 
vör ekki orðið hæfilegir til að taka á móti þeirri 
sáluhjálp, sem Kristur hefir útvegað oss. Jak. 2, 14. 
Róm. 2, 7.-10. ; 
$. 2. Sörhvað það, sem guð hefir 
boðið ogs að taka vara ájer vorskylda. 
Í lögmálinu, sem út var gefið á fjallinu 
„ Sínaí, eru þau almennilegu skylduverk 
í stuttu máli fyrirskrifuð, og innifalin í þeim 
tíu boðorðum, sem guð bauð Móses að rita 
á tvær steintöflur.“ 


96 


2. Mós. b. 20, 1— 17. Guð talaði öll þessi 
orð.og sagði: . 1) þú átt ekki að hafa ann- 
árlega guði fyrir mör. 2) þú átt ekki að leggja 
nafn drottins guðs þíns við hégóma, því drott- 
inn mun ekki láta þann verða óstraffaðan, sem 
misbrúkar hans nafn. 3), Minnstu að halda 
hvíldardaginn heilagan. 4) Heiðra föður þinn 
og móður þína, svo þú lifir leingi í landinu. 
5) þú átt ekki að slá í hel. 6) þú átt ekki 
að drýgja hórdóm.“ 7) þú átt ekki að stela. 
8) þú átt ekki að bera falskan vitnisburð á 
móti þínum náúnga. 9) þú átt ekki að girn- 
ast hús þíns náúnga. 10) þú átt ekki að girn- 
ast þíns náúnga ektakvinnu, ellegar hans þjón, 
ellegar hans þjónustukvinnu, ellegar hans uxa, 
ellegar hans asna, ellegar nokkuð, sem heyr- 


ir þínum náúnga til. 
Merk: Guðs lögmál, sem or innifalið í þeim 


tíu boðorðum, er að sönnu einkanlega fyrirskrifað 

Gyðíngum, en það inniheldur samt þau skyldu- 

verk, sem sörhver manneskja á ætíð að gefa 

gætuf að, því þau þöna til að efla bæði vort eigið 

og annara sanna gagn. Róm. 3, 31. 13, 8. 9. 

S. 3. Sá er tilgángur allra guðs boð- 
orða, eptir Krists eigin útleggingu, að efla 
ogstaðfesta hjá manneskjunum fram- 
kvæmdarsama elsku til guðs, sjálfra þeirra 
og náúngans. 


97 


Matt.22,37—40. Jesús sagði: þú átt að elska. 
drottinn guð þinn af öllu hjarta, allri þinni 
sálu og öllu þínu hugskoti, það er það fyrsta 
og helzta boðorð; og þessu líkt er hitt: þú átt 

að elska náúnga þinn eins og sjálfan þig. 1 

þessum tveimur boðorðum er innifalið allt lög- 

"málið og spámennirnir. Róm. 13, 10. 

Merk: það er ekki nóg, að vör einúngis eptir. 
voru náttúrufari gjörum eitt eða annað gott, 
sem kannað vera oss geðfelt; ekki heldur er það 
sannarlegt góðverk, þó vör gjörum gott 
einúngis til að fá hrós hjá mönnum, eður af 
ótta fyrir straffi og ofsóknum, ef það væri ógjört 
látið. Oss byrjar í öllu, sem vör gjörum, að hafa 
þann tilgáng, að auðsýna kærleikann. Gal. 5, 6. 1. 
Jóh. 3, 23. 





A) Um skylduna við guð. 

Vér eigum að dýrka guð, eins og vorn skap- 
ara, yfirherra, stærsta velgjörara og elskurík- 
asta föður, bæði innvortis í sálunni, með 
vorum þaunkum og girndum, oglíka útvort- 

„is, með orðum og athöfnum. 
1 Kor.6, 20. þér eruð dýru Ygl keyptir, 


, 98 “ 
vegsamið þess vegna $uð með yðar líkama, og 
með. yðar öndu, sem guð á. Mal. 1, 6. 
Merk: Vör eigum einlæglega að dýrka gnð, svo 
vör ekki einúngis biðjum hann, lofum hann og þökk- 


um honum með orðunum, eður auðsýnum honum út- 


vortis lotníngu, heldur byrjar oss líka einkum að 
auðmýkja oss fyrir honum í hjartanu, óttast hann 
og elska, líka sýna lyst og laungun í öllu voru 
framferði til að breyta eptir hans vilja, því annars 
verður vor guðsdýrkun að hræsni, sem fyrir þeim al- 
vísa og heilaga guði er mesta andstyggð. 1 Sam.15, 
2. 93., Es. 1,-11--18. Matt. 6, 1—18. 28, 18— 
33. Mark. 4, 1--25. ð Si 


I. Innvortis guðsdýrkunin. 
S. 1. a) Vör eigum að tilbiðja guð ein- 


an, því hann er vor skapari og sá einasti og 


sanni guð. 

,„ Matt. 4, 10. Jesús sagði: Drottinn guð 
þinn áttu að tilbiðja, og dýrka hann einan. 
Sálm. 99, 5. 

b) Hver, sem rðttilega tilbiður fit, 
á með auðmjúkri lotningu að viðurkenna 
hans allrastærstu fullkomlegleika,- halda 


99, 


hann fyrir hið hærsta góða, og líka við sör- 
hvert tækifæri auðsýna í verkunum, að hann 
virðir guð yfir alla hluti fram. 

Sálm. 99, 5. Upphefjið drottinn vorn guð, og 
tilbiðjið fyrir hans fótskör, því hann er heilagur. 

S. 2. a) Vör eigum að óttast guð, því 
hann er heilagur og réttlátur. 

Pröd. 12, 13. Óttast þú guð og haltu hans 
boðorð, því það ber öllum mönnum að gjöra. 
Post. gb. 10, 35. ; 

b) Guðhræðslan á að sýna sig Í því, að 
vér tökum oss umhyggjusamlegan vara fyrir 
öllu því, sem vér höldum guði sö á móti. 

Orósk..b. 16, 6. Af ótta fyrir drottni forð- 
ast menn hið ílla. á ; 

c) Vör eigum ekki að óttast guð eins og 
óviljugir þrælar, af kvíða fyrir straffinu, 
"heldur eins og hlýðin börn, því hann er 
svo góður og  gæzkuríkur faðir. 

Róm. 8, 15. þör hafið ekki meðtekið þræl- 
dóms lunderni, að þör þyrftuð aptur að verða 
hræddir, heldur hafið þör feingið Óóskabarna 
hugarfar, af hverju vör köllum: Abba, elsku- 
"legi faðir. 1. Mós. b; 89, 9. af 

S. 3. a) Vör eigum að elska guð yfir - 


4 


100 


„ 


alla hluti fram, því hann er vör stærsti 


“ srelgjörari, og af Kristi friðþægður faðir. 


1. Jóh. 4, 19. Látum oss elska hann, því 
hann elskaði oss að fyrra bragði. „1. Jóh. 5, 1. 


b) Elskan tilguðs útheimtir, að hug- 
urinn innilega gleðji sig af honum, og finni 
hjá sér stærstu laungun eptir að þóknast 
honum, með því að breyta eptir hans vilja. 


1. Jóh. SR 3. Í því er elskantil guðs inni- 
„ falin, að vér höldum hans boðorð, en hans 
boðorð eru ekki þúng. Sálm. 18, 2. * 


S. 4. „a) Vör eigum að hlýða guði, því 
hann er ekki einúngis vor æósti, heldur og 
líka sá vísasti og bezti yfirherra. 

Jer. 11, 4, Drottinn sagði: Hlýðið mér og 

gjörið allt, sem eg hefi boðið, yður, þá skul- 
uð þör vera mitt fólk, og eg skal vera Ás 
guð. Post. gb. 5, 29. 
„b) Hlýðnin við guð er í því innifalin, að 
vör ætíð með fúsum vilja leggjum allt kapp á, 
að laga vort sinnislag og framferði 
eptir gnóðs vilja, tilað þóknast tónum, og 
alvarlega taka oss vara fyrir því, að brjóta 
hans boðorð af ásetníngi. 


“ 


101 

Sálm. 143, 10. Drottinn, kenn þú mör að 
gjöra það sem þú vilt, því þú ert minn guð. ; 
1 Pöt. 1, 14. 15.. 

S.5. a) Vér eigum að reiða oss. upp á guð, 
því hann bæði vill og getur gefið oss tíman- 
lega, sa og eilífa velferð. 

1 Pöt. 5, 7. Kastið allri yðar áhyggju upp 
á Slotið því honum er annt um yður. Sálm. 
öð, 23. 

b) Að reiða sig upp Á guð er sama sem 
að treysta honum, og er innifalið í því, að 
vér séum fullkomlega sannfærðir um, að : 
guð, vegna Jesú Krists, vilji gjöra oss 
hluttakandi í öllu því góða, sem hann hefir 
lofað oss í sínu orði, líka að hann, eptir sinni 
alvísu jp vilji veita oss sína hjálp með 
bezta máta og á á hagkvæmustu tíð. 


Sálm. 146, 5. 6. Sæll er sá, hvers hjálp 
Jakobs guð er, sá sem hefir staðfasta von til 
guðs, sem gjörði himininn og jörðina og sjó- 
inn, og allt það, sem er í þeim: til hans, sem 
„ heldur tryggð æfinlega. Jer. Hármagr.3, 25. 
' 26. Róm. 8, 32. 


* 


102 


 Aföllu þessu fylgir þá framvegis: 
S. 6. Vör megum ekki tilbiðja neittann- 
að í staðinn fyrir sannan guð, hvorki 
eingla, né helga menn, né sól, né túngl, nö 
bílæti, ellegar neitt annað þvílíkt, og ekki held- 
ur reiða oss upp á það, í staðinn fyrir að setja 
vort trúnaðartraust til þess sanna guðs, því 


hann einúngis er vor drottinn og skapari; ann= 


ars syndgum vör á móti fyrsta boðorðinu, og 
. gjörum oss seka í afguðadýrkun. 

2. Mós. b. 20, 3.4.. Drottinn sagði: þú átt 
ekki að hafa annarlega guði fyrir mör. — þú 
mátt-ekki smíða þér neina úthöggna eða ann- 
ars slags mynd eptir því, sem er á himnum 
uppi, ellegar á jörðunni niðri, ellegar í vötn- 
unum undir jörðunni. — þú átt ekki að tilbiðja 
eður dýrka. það. Es. 42, 8. Post. gb. 17, 29. 

S.7. Vör megum ekki elska sjálfa oss, 
ellegar neitt annað meir en guð eður jafnt 
guði; ekki heldur megum vör treysta upp 
á sjálfa oss, aðra menn ellegar aðra hluti, 
eir en upp á guð, vegna þess hann einn 
er vor almáttugi og stærsti velgjörari. 

Jer. 17, 5. Svo sagði drottinn; * bölvaður 


103 


veri sá maður, sem treystir upp á manneskj- 
una, og hefir holdið fyrir sinn arm — elleg- 
ar heldur, að sér sé óhætt með vanmáttugrar 
manneskju varatekt —- og hvers hjarta víkur, 
frá drottni. 

Orósk. b. 3, 5. Treystu drottni af öllu þínu 
hjarta, en reiddu þig ekki fast á þitt hyggjuvit. 

S. 8. Vör eigum daglega að stríða móti 
þeim syndsamlegu girndum, sem guði “ 
eru á móti, og aldrei brjóta hans boðorð af 
ótta fyrir mönnum, eður elsku til þeirra, 
því hann er sá heilagur guð, hvern vör eig- 
um að óttast, og líka sá góður og vísdóms- 
fullur drottinn, sem vör eigum að elska og 
hlýða fram yfir alla hluti. 

1. Jóh. 2, 15— 17, Elskið ekki veröldina 
og ekki þá hluti, sem í henni eru; ef nokk- 
ur elskar veröldina, þá er elskan til föðurs- 
ins ekki í honum; því allt það, sem í veröld- 
inni er, sem er lyst holdsins, fýsn augnanna 
og drambsamt líferni, það er ekki af föðurn- 
um, heldur af veröldinni. Veröldin forgeing- 
ur og hennar lystíngar, en sá sem gjörir eptir 
guðs. vilja, varir að eilífu. 


Orósk. b. 1, 10. Son “minn, þegar íllir 
skálkar lokka þig, þá fylg þeim ekki. 


s 


104 


$.-9. Vér eigum að auðsýna vorum ná- 
„ínga einlæga elsku, til merkis um, að 
vör án yfirðrepskapar elskum guð, sem vill, 
að kærleikurinn sé eins ríkur hjá oss, eins og 
hann er hjá sjálfum honum; þar að auki eig- 
um vér að leggja kapp á, að breyta eptir guðs 
vilja í öllum hlutum. 

1. Jóh. 4, 21. Betta boðorð höfum vér af 
honum, að hver sem elskar guð, hann á líka að 
elska sinn bróður. 1.Jóh.3,17.18. 4, T— 18. 
„ 1. Jóh. 2, 5. Hver sem hans orð varðveit- 


ir, í honum er Sannarlega elskan til guðs full-., 

komin. Jóh. 15, 14. ð 

Mork: þau skylduverk, sem við víkja innvortis 

guðsdýrkun, ern)í stuttu máli tilgreind í Lúters 
útleggíngu yfir fyrsta boðorðið í Fræðunum. 





TI. Útvortis guðsdýrkunin. 
S..1.. a) Vör eigum að lofa og vegsama 
guð, því hann ér sú fullkomnasta og æðsta vera. 


Sálm. 72, 18.19. Lofaður veri drottinn guð, 
Ísraels guð, hann sá einn gjörir dásemdar- 
„verkin;:blessuð sé hans dýrðarfulla hátign að 
eilífu, og öll lönd uppfyllist með hans dýrkun. 


b) Guð lofast og vegsamast, þegar vér 


105 


annaðhvert með bænum, sálmum eður samtali 
við, aðra, hrósum guðs ypþarlegu eigin- 
legleikum og miklu dásemdarverkum 
af klökku hugarþeli, sem fullt er af að 
lotníngu fyrir honum. 

"Sálm. 145, 3. 4. Mikill er drottinn og mjög 
loflegur, hans makt er órannsakanleg; sörhver 
kynslóð mun fyrir annari hrósa þínum verk- 
um, drottinn, og kunngjöra þitt veldi. 

S. 2. a) Vör eigum að þakka guði, því hann 
veitir oss svo mikla velgjörnínga, og auðsýnir. 
oss svo mikla náð vegna Jesú Krists. 

Ef. 5, 20. þakkið ætíð. guði föður fyrir 
alla akatfr í nafni vors drottins Jesú Krists. 
1. Tesss-0, 19. 

b) Ef vör eigum að geta þakkað guði rðttiz 
léga, þá ber oss að kannast við og auðmjúk-. 
lega játa, að guðs mikla miskunsemi við oss 
er lángtum meiri en vör höfum tilunnið, og 
þar að auki eigum vör að færa oss hans vel- 
gjörninga réttilega í nyt, eins og hann hefir 
til ætlað. ð 

Sálm. 118, 1. þakkið þör drottni, því að 


106 


Í 


hann er góður, og hans miskunsemi varir ei- 
líflega. Sálm. 105, 1. 

$. 3. a) Vöf eigum að biðja guð og ákalla 
hann, því hann einn ræður fyrir vorri tíman= 
legri og eilífri velferð, þar Kristur vor tals- 
maður, hefir einnig opnað oss aðgáng til hans, 
„svo sem vors gæzkuríka og elskufulla föðurs. 

Lúk. 11, 9. Jesús sagði: Biðjið, þá mun 
yður gefast; leitið, þá munuð þér finna; kný- 
ið á, og. mun fyrir yður upplokið verða. Sálm. 
50, 15. 145, 18— 19. 

b) það heitir bæn og ákallan, þegar vör 
framberum fyrir guð, annaðhvert í hug- 
anum eður með munninum, vora laung- 
un eptir einhverju góðu, sém oss er lofað í 
hans orði, og sem oss sýnist nauðsynlegt til 
vorrar eigin eður annara velferðar. 

1. Jóh.'5, 14. þessi er sú djörfúng, sem 
vör höfum til hans, „að ef vör biðjum um nokk- 
vð, eptir hans vilja, þá heyrir hann oss. 


„S.4.-þareð sunnudagurinn er tilskikk- 
 aður til opinberrar guðsdýrkunar, þá á sör- 
hver kristinn maður að fara til kirkju, 
sör og öðrum til uppbyggfngar af guðs orða 


107 


heyrn og lestri; líka uppbyggíngar af því, að 
lofa guð og þakka honum sameiginlega með 
öðrum sínum samkristnum, svo þeir innbyrð- * 
is staðfestist í dyggð og guðhræðslu; og frá 
því á ekkert að hindra oss, nema sjúk- 
dómar; eða önnur þvílík forföll, sem ekki 
verður hjá. komizt. 


2. Mós. b. 20, 8. Drottinn sagði: Minnstu 
að halda helgan hvíldardaginn. Lúk.11, 28. 

Kól. 3, 16. Látið Krists orð! búa ríkug- 
lega meðal yðar, svo að þör kennið og áminn- 
ið yður sjálfa innbyrðis með alls konar vís- 
dómi, og sýngið fagra sálma, lofsaunga og 
andleg kvæði fyrir drottni í yðar hjörtum: 
Hebr. 10, 25. 


Hér af fylgir enn fremur: 

S. 5. a) Vör megum hvorki brúka guðs 
nafn gálauslega nð athugalaust, allra 
sízt vanheiðra það með nokkurs slágs mi s- 
brúkun, miklu heldur erum ýðr skyldugir 
til að lofa og vegsama guð. 


„2. Mós. b. 20, 7." Drottinn sagði: Þú átt. 
ekki að leggja nafn drottins guðs þíns við hð- 


108 
góma, því drottinn mun ekki láta þann óstraff- * 
áðan, sem misbrúkar hans nafn. 

b) Guðs nafn vanheiðrast með að for- 
mæla, þegar vér annaðhvert í guðs eða Krists 
nafni Óskum ílls sjálfum oss eða öðrum. Slík- 
ar formælíngar geta og skeð með mörgu 
öðru móti, sem auglýsir allt eins blygðunar- 
laust sinnislag, er ekki svífist neins í guðs allra- 
heilögustu nálægð, nð gefur gaum að, hversu 
mjög hver ein manneskja á að ER sjálfa sig 
og náúngann. 


Jak. 8, 10. Af sama munni fram geingur 
bæði blessan og bölvan; bræður mínir, þetta 
má ekki svo til gánga. Róm. 12, 14. 


ce) Guðs nafn vanheiðrast með áð 
sverja, þegar einhver í daglegu tali gálaus- 
lega vitnar til guðs eða Krists, til að stað- 
festa þar með orð sín. 

Matt. 5, 34 — 37. þör skuluð öldúngis ekki 
sverja, en yðar ræða skal vera já, þegar játa 
skal, og nei, þegar neita á, því hvað sem þar. 
er fram yfir, er vont. R 
#.8.6. a) Þegar vör eigum opinberlega að 
"sverja, megum vör ekki gleyma því, að 


109 { 


sá alvísi guð, hvern vör köllum til vitnis, 
er bæði réttlátur og heilagur guð, sem 
hatar allt óhreinlyndi, og að hann mun harð- 
lega straffá þá, sem sverja ránglega, 
því þeir vanbrúka hans nafn til að hylja með 
0 og rángindi. 


„'Mós. b. 20,.16. Drottinn sagði: þú átt, 
ss að bera falskan vitnisburð á móti þín=* 
um náúnga. 


Sak. 6, 4. Eg löt bölvun útfara, segir drott- 
inn Sebaot, svo hún komi yfir þjófsins hús, og 
þess, sem sver ránglega við mitt nafn. Mal.3, 5 

b) Menn sverja eið eptir yfirvaldsins skip- 
un, stundum til staðfestíngar upp á, að, 
vör skulum ekkert segja eður vitna annað en 
það, sem vér vitum fyrir víst að satt er; og 
stundum til fullvissu um, að vér viljum 
trúlega lifa eptir því, sem oss er fyrirsett og 
vör höfum undirgeingizt, f 

Hebr. 6, 16. Manneskjurnar sverja við þann, 
sem er æðri en þeir sjálfir, og sá eiður gjör- 


ir enda á allri þrætu til að fá fullvissu. 5. 
Mós. b. 6, ið. 


e) Hver, sem fremur meinsæri eða sver 


110 


rángléga, getur álitizt ekki einúngis eins og 
blygðunarlaus guðlastari, vegna þess 
hann manar hins alvísa guðs réttlæti móti sör, 
heldur og líka eins og fjandmaður sinna 
samkristinna, hverra velferð og æru hann 
opt spillir, svo sá saklausi verður fyrir hali- 
anum, en hinn seki sleppur óstraffaður, og fær 
aptur tækifæri til að koma meiru íllu til leiðar. 

1 Tím.1,10. Postulinn Páll leggur meinsær- 
ismenn áð jöfnu við morðfngja og vestu íllvirkja. 

S: 7. Vör megum ekki fara með galdur, 
sem er hjátrúar - og heimsku - full vanbrúk- 
un á guðs orði, til að fremja kukl eða særa, 
ellegar til annara þvílíkra heimskulegra fyrir- 
tekta af rángri ímyndun um, að menn með 
þessu geti læknað manneskjur eða fönað, sýnt 
hver stolið hafi, varnað tjóni og ólukku, eta 
annað því um líkt. 


5. Mós.'b. 18, 10— 12.. Einginn á að finn- 
ast:hjá þör, sem fer með spádóma, eða er dag= 
veljari, ellegar tekur mark á fuglakvaki, elleg- 
ar er galdramaður, eður særíngamaður, elleg- 
ar fer til spásagnarmanna, ellegar útþýðir 
fyrirburði, ellegar leitar frétta af framliðnum, 


up 
því hver, sem þvílíkt gjörir, er drottni and- 
styggilegur. 

S.S. a) Vör megum ekki vanhelga hvíld- 
ardaginn með ónauðsynlegri vinnu, því 
þann dag eigum vör sör í lagi, eptir guðs boði, 
að halda heilagan með andakt og guðrækileg- 
um umþeinkíngum. .. 

Sálm. 95, 1.2. Komið, látum oss með glað- 


"værð lof sýngja drottni; látum oss af fögnuði 


hátt lof sýngja: vorum volduga frelsara; látum 
óss koma fyrir hans ásjónu með þakkargjörð. 

b) það er sanngjarnlegt, og guðs vilja 
samkvæmt, að sunnudagurinn sé mönn- 
um og skepnum til hvíldar og endurlífg- 
unar eptir vinnu þeirra; þess vegna kallast líka 
þessi dagur, sem kristnir menn halda heilagan í 
Krists upprisu minníngu, enn þá hvíldardagur. 

2. Mós. b. 28, 12. Sex daga skaltu verk 
þitt vinna, en sjöunda daginn áttu að hafa 
fyrir hvíldardag, svo að þinn uxi og þinn asni 
geti feingið hvíld, og “þinnar ambáttar sonur 


og sá framandi geti endurnært sig. 2. Mós. 
b.0 811. 


Merk: Skyldnverkin, sam við víkja útvortis guðs- 


112 


dýrkun, eru stuttlega útmáluð í öðru og þriðja 
boðorði Fræðanna. “ 


B) Um skylduna við sjálfa oss. 

Vör eigum að elska sjálfa oss, og eink- 
anlega að láta oss vera annt um vorrar sál- 
ar Pelferð; líka eigum vör að stunda eptir 
sannarlegu gagni líkama vors; sem og að 
efla með leyfilegum hætti vora tímanlega 
velferð, eins og samkvæmt er guðs orði 
og vilja. je 

Matt. 6, 33.- Jesús sagði: Leitið fyrst guðs 
ríkis og þess réttlætis, sem honum er þókn=- 
anlegt, þá munuð þér fá í viðbót allt, sem þér 
meðþurfið., 

Merk: Mannoskjan elskar sig ekki sjálfa rðtti- 
loga, Þegar hún sækist einúngis eptir að 
seðja sínar jarðnesku girndir, án þess að 
hirða um síná sáluhjálp, eða gefa gætur að því, sem 
hún er bæði guði og öðrum mönnum skyldug um. 





I. Umhyggja fyrir sálunni. 
S. 1. Vör eigum að láta oss vera umhugað 
um,.að vor skynsemi upplýsist meir og 


113 


meir með skynsamlegri þekkingu, sördeilís um 
guðs vilja og hans ráð til vorrar sáluhjálpar. 


2 Pöt. 3, 18.  Vaxið f vors drottins og end- 
urlausnara Jesú Krists náð og þekkíngu. Orðsk. 
20 SKO: 20. 


$. 2. Vör megum ekki láta vorn vilja stjórn- 
ast af neinum vondum tilhneigíngum, heldur 
eigum vör af frefnsta megni að kappkosta að 
laga þær eptir því, sem vorri skynsemi sýnist að 
vera rött og tilheyrilegt, eptir guðs orða reglu. 

Orðsk.b. 16, 32. Sá sem stjórnar geði sínu, 
er betri en sá, sem yfirvinnur borgir. Gal. ó, 24. 
$. 3. Vör megum ekki afsaka vorar ávirð- 
fngar, heldur keppast eptir, eins og guð hefir 
látið Krist kenna oss, að sjá æ meir og meir 
við þeim og afleggja þær. 

2 Kor. 7, 1. Með því vér höfum þvílíkt 
fyrirheit, mínir elskanlegir, þá látum oss hreinsa 
oss af allri saurgun holdsins og andans, og 


höldum áfram í helguninni með guðhræðslu. 
1. Jóh./1, 6. 


$. 4. Vör eigum með gáumgæfni að vaka 

yfir samvizku vorri, svo vör ekki vísvitandi 
ofþýngjum hana með neinni synd. 
8 


114 


Post. gb. 24, 16. Postulinn Páll sagði: Eg 
- æfi sjálfan mig í að hafa jafnan óskerta sam- 
vizku fyrir guði og mönnum. 

S. 5. Vér eigum opt að þeinkja um dauð- 
ann, sem fljótt getur að óvörum yfirfallið oss, þó 
svo, að vör hvorki skelfumst af honum, ellegar 
lifum með sorg og Órósemi, heldur á það að þéna 
til þess, að vér því betur undirbúum oss í 
sönnum guðs“ ótta til sáluhjálplegrar burtfarar. 


2 Kor. 5, 8. 9. . Vör erum hughraustir og - 
höfum miklu meiri lyst til að vera fjarlægir frá 
líkamanum og heima hjá drottni; þess vegna 
kappkostum vér líka, hvert sem vör erum 
„heima eða fjærverandi, að vera honum þókn- 
anlegir. Sálm. 90, 12. Fil. 1, 23. 





1. Umhyggja fyrir líkamanum. 

S. 1. Vör megum hvorki með ásetníngi taka 
sjálfir af oss lífið, sem er sú ypparsta gáfa, 
er guð hefir gefið oss, né viljandi skaða vora 
limi eður heilsu, því þar með reynum vör til 
með heimskulegri ofdirfsku að taka ráðin af 
guði, sem einsamall hefir vald yfir lífi og 
líkama manneskjuhnar, en sviptum náúngann 


115 


þeirri aðstoð, sem hann með rétti mátti af 
oss heimta; þar að auki breytum vér svo 
grimdarlega við sjálfa oss, að ekki finnast 
dæmi til slíks meðal ólmustu villuðýra. 

Róm. 14, 7. 8.  Einginn af oss hefir ráð á 
að lifa eður deya eptir vild sinni, því hvert 
sem vér lifum, þá erum vör á drottins valdi, 
ellegar deyum, þá erum vör eins á drottins 
valdi, það er að skilja: hvert sem vér lifum 
ellegar deyum, þá á drottinn ráð yfir. oss 1 
RO 619. 20. Sams 2 Sa 
ZOMal21:15: ð 

'S. 2. Vör eigum að forðast allt óhóf í mat 
og drykk, sem einúngis spillir heilsunni og 
eyðir vorri formegun, en gjörir oss óhæfilega 
bæði til að lofa guð og líka vinna það, sem 
oss ber að gjöra. 

Lúk. 21, 34. Jesús sagði: Varið yður sjálfa, 
að yðar hugskot aldrei ofþýngist af ofáti eð- 
ur ofdrykkju. Róm. 18, 18.. 

Gal. 5, 21. Ofdrykkja og ofát teljast með 
þeim hlutum, um hverja postulinn Páll segir: 
að þeir sem slíkt göjri, muni ekki öðlast guðs 
ríki. Orósk. b. 2320. 

S. 3. Vör eigum að halda oss frá hórdómi 
og alls slags lauslæti, bæði innvortis í þaunk- 

g* 


116 


unum og útvortis með verkinu; því þar 
af spillist líkaminn og sálin saurgast, 
svo hún verður óhæfileg tilað hugsa um nokk- 
nð gott, og missir alla laungun eptir dyggð og 
guðs ótta, en auðsýnir því frekar sínar saurugu 
. girndir Í orðum og viðmóti, öðrum til hneykslis. 

2. Mós.b. 20, 14. Drottinn sagði: þú átt 
ekki að drýgja hór. Matt. 5, 27. 28. 

1 Tess. 4, 3—5. Sá er vilji guðs, að þér 
heilagir stuð og forðizt frillulifnað, svo hver 
og einn stumdi að halda sínum líkama í hrein- 
lífi og sóma, en ekki girndarbruna, eins og 
heiðíngjarnir, sem ekki þekkja guð. 

Ef. 5, 3—5. Eptir sem heilögum hæfir, á 
hvorki frillulíá, né nokkurs konar óhreinleiki 
eður ágirni, svo mikið sem nefnast meðal yð- 
ár, né blygðunarleysi, né fíflslegt hjal, eður 
gárúngaháttur, því slíkt er ósæmilegt, heldur 
miklu fremur þakkargjörð; því það vitið þér, 
að einginn frillulífis maður, eður óhreinn, eður 
ágjarn, sem er skurðgoða dýrkari, hefir hlut- 
skipti í Kristsog guðs ríki. 1 Kor.6, 15—20. 
Meork:1, Í Fræðunum er við sjötta boðorðið stutt 

útskýring um kristilegt skírlífi; og í sjöttu bæn- 

inni finnst uppörfan til að biðja guð um náð og. 
styrk, að standa á móti þeim freistíngum, sem Í þeim 
efnum kynnu að mæta oss. 


——- 


117 


IM. Umhyggja fyrir vorri tímanlegri velferð. 

S. 1. a) Vör eigum að kappkosta að efla 
vora velgengni, bæði með ástundun í 
voru rétta kalli og embætti, og með for- 
sjálegri sparsemi, svo vel sjálfum oss til 
gagns, sem og líka tilað geta hjálpað öðrum, 
er við þurfa. 


Post. gb: 20, 34. 35. Postulinn Páll segir 
til Efesusmanna: þör vitið sjálfir, að þessar 
hendur hafa fyrir mör unnið til minnar nauð- 
þurftar og þeirra, sem með mér voru. Í öllu 
sýndi eg yður, að svo byrjar:oss að vinna, 
og veika að arinast, og minnast orða drotting 
Jesú, þar hann sagði: sælla er að ge en þiggja. 
1 Tím. 6, 17. 18. 


b) Í því að stunda gagn TDrð eigum vör að 
varast ólöglegan ávinning eða ágirnd, 
og ekki sækjast eptir auðæfum, sem opt mis- 
brúkast til ofmetnaðar og óhófs. 


1 Tím. 6, 9. 10. - þeir, sem ríkir vilja verða, 
falla í freistni og snörurog margs konar heimska- 
legar og skaðnæmar girndir, sem manneskjunum 
sökkva í eyðileggingu og töpun, því A er 
rót alls ílls, Lúk. 192, 15. Í Kor. 6, 10. 


S. 2. a) Vér eigum að keppast sé að á- 


118 


vinna oss heiður, vera í afhaldi og telj= 
ast trúverðugir af vorum meðbræðrum, þó 
samt ekki með öðru en ráðvendni ogkost- 
gæfni í voru rötta kálli og embætti. 

Fil. 4, 8. Kærir bræður, hvað sem satt er 
og siðsamlegt, hvað réttvíst er, hvað skírlíft 
er og ástsamlegt, hvað sem er gott afspurnar, 
hvað dyggðugt. E hvað hrósvert:er, hugsið 
þar eptir. 

b) þótt vör höfum öðlast allan þann heið- 
ur; sem vör æskja kynnum, megum vör samt 
ekki falla til metnaðar eða drambsemi, 
heldur ætíð stunda kristilegt lítillæti, þvf 
vör eigum að vita, að alla hluti höfum vör af 
guði þegið, og að oss yfirsést optlega, svo vör 
þurfum fyrirgefníngar við. 

Gal. 5, 26. Látum oss ekki sækjast eptir 
hégóma hrósi, og hvorki ögra hver öðrum né 
öfunda hver annan. Róm. 12, 10. 

1 Pet, 5, 5.“ Verið skrýddir með lftillæti, 
því guð mótstríðir dramblátum, en lftillátum 
gefur hann náð. Matt. 23, 12. Orðsk. b. 29, 23. 
'$. 3. a) Vör megum njóta ánægju íþessu 
lífi, af því að brúka réttilega þá mörgu. 
góðu hluti, sem guð hefir sínum sköpuðu 


119 


skepnum til gagns og gleði gefið; líka höfum 
vör mikla ánægju af vinnu vorri, þegar 
vör tilbærilega og með glaðværu ss 
gjörum hana. 

Sálm. 31, 8. Gleðja skal eg mig, drottinn, 


og vera glaðvær af þinni miskunsemi. Fil. 
4, 4. Orðsk.b. 17, 22. 


b) Í vorri gleði eigum vör að takaoss vara 
fyrir öllu því, sem stríðir á móti góðri 
siðsemi, eður því, sem guð hefir boðið í 
sínu orði, og ekki álíta hana svo sem helzta 
tilgáng vinnu vorrar, fe eins og ávöxt 


af henni. 
1 Kor. 7, 31. þeir, sem brúka þennan heim, 
eiga að vera eins og þeir, sem ekki misbrúka hann. 


S. 4. a) Vör eigum að auðsýna oss þolin- 
móða í mótlætinu, svo vér hvorki örvænt- 
um nö látum til vor heyra víl eða harmatöl- 
ur, heldur sðum ánægðir með það, sem guð 

"will vera láta, í vissri von um, að hann 
ekki uppáleggi oss þýngri byrði, en hann sjálfur 
vill géfa oss krapta að bera, og trúum staðfast- 
lega, að eptir hans tilætlun skuli þetta and- 
streymi þéna oss til gagns og góða. 


120 


Hebr. 10, 35. 86. Kastið ekki burt yðar ör- 
ugga móð, hver mikil laun mun öðlast; því 
þér þurfið á stöðuglyndi að halda, svo að nær 
þér hafið gjört guðs vilja, fáið að öðlast það, 
sem yður hefir verið lofað. Róm. 8, 18. 


b) Vorar þjáníngar geta opt orsakazt 
„ með ýmsu móti af sjálfum oss, en sá alvísi 
guð lætur oss þær að höndum koma, til þess 
vér athugum vora bresti, betrum vorn lifnað, 
höldum voru sinni því meir frá hðgóma verald- 
arinnar, og lærum að leita vorrar kærustu gleði 
'í því að halda oss til hans með bæn og andakt. 

Hebr. 12, 5. 6. Minn son, virð ekki lítils 
typtun drottins og örvílnast ekki, þá hann á- 
vítar þig; því hvern sem drottinn elskar, þann 
agar hann. Sálm. 119, 7. Róm. 5, 3. 

S. 5. Vér eigum að forðast allt iðjuleysi, 
hvert að er orsök til mikils ílls, og taka 
oss vara fyrir að vera öðrum til þýngsla; þar 
á mót eigum vör með kostgæfilegri iðni og 
ástundun, hver í sínu standi, að leita vorr- 
ar atvinnu, því guð hefir gefið oss krapt- 
ana til þess, að vör skulum brúka þá, og efla 
þar með vort eigið og annara gagn. 


121 


t 


1 Tess.4, 11.12. Vör áminnum yður, kær- 
ir bræður, að þér kostgæfið að lifa í spekt og 
yðvart eigið að stunda, 'og að vinna með yð- 
ar eigin höndum, eins og vér höfum boðið 
yður, svo að þör getið sómasamlega umgeing- 
izt þá, sem ekki eru af söfnuðinum, og að 
þör sðuð upp á eingan komnir. 2 Tess. 3, 
11. 12. 1 Pöt. 4, 11. 


0) Um skylduna við náúngann. 
Vér erum skyldugir að elska vorn ná- 
únga eins fölskvalaust og sjálfa oss; þess 
vegna eigum vör að breyta svo við hann, 
eins og vör viljum að hann breyti við 
oss. Þar fyrir eigum vör að bera umhyggju 
fyrir hans sálu, hans líkama, og hans tím- 
anlegu velferð. Á 
Matt. 7, 192.. Jesús sagði: Hvað sem þör 
viljið mennirnir gjöri yður, það eigið þér líka 
þeim að gjöra, því svo er kennt í lögmálinu 
og spámannabókunum. 8. Mós. b. 19, 18. 
Merk: Sörhver sá, sem er mánneskja, er líka 
vor náúngi, oghofir sama rðtt eins ogbróð- 
ir til kærleika vors og þönustusemi, hvert, sem 
„hann er innlendur eða útlendur, kristinn eða gyðíng- 


122 


ur, tyrki 'eða heiðíngi, vinur eða óvinur, æðri eða 
lægri stéttar, ríkur eða fátækur, og þegar hann þarf 
hjálpar við af ogs, þá erum vör skyldugir að hjálpa 
honum af fremsta megni, án manngreinar álits. Lúk. 
10, 25—37. Post. gb. 17, 26.. “ 





1. Umhyggja fyrir sálu náúngans. 

6. 1. Vér eigum, svo mikið sem oss er mögu- 
legt,að greiða veg vors náúnga til bet-. 
ra lífs í öðrum heimi, og þess vegna hjálpa 
honum með nytsamlegri tilsögn, góðum á- 
minníngum, kærleiksfullum aðvörunum, 
og um fram allt með góðu eptirdæmi, því 
Kristur hefir endurleyst hann eins og oss, til 
þess að hann ásamt með oss skyldi eignast 
eilífa sáluhjálp. 


Jak. 5, 19. 20. Bræður mínir, ef nokkur á- 
meðal yðar villist frá sannleikanum, en ein- 
' hver umvendir honum, sá skal vita, að hver 
sem snýr syndaranum frá villu hans vegar, 
mun frelsa sálu frá dauðanum og hylja fjölda 
af syndum. 1 Tess. 5, 14. Hebr. 10, 24. 


S. 2. Vör eigum að varast að kefja lyst 
náúnga vors til þess sem gott er; þess 


123 


vegna megum vér ekki gefa honum hneyksli, 
með syndsamlegum orðum eður óguðlegu fram= 
ferði, ekki heldur koma. honum til þess, sem 
íllt er, annaðhvert með hótunum, tillokkunum, 
eður með raungum fortölum. 
Lúk. 17, 1. 2. Jesús sagði við sína læri- 
sveina: Ómögulegt er, að hneykslanir komi 
ekki, en vei þeim manni, frá hverjum þær koma! 
þarfara væri þeim, að mylnu-steinn heingdist 
um háls honum, og honum væri sökkt í sjávar= 


djúp, en að hann hneyksli einn af þessum 
smælíngjum. á 


2 Tím. 3, 13. Vondar manneskjur og svik- 
arar vesna meir og meir; þeir svíkja og verða 
sviknir. Ss 

$. 3. a) Vör eigum ekki að láta egna oss 
til heiptar-reiði mót vorum náúnga, eða 
fá hatur til hans og leitast við að hefna 
vor, þegar hann misbrýtur við oss, svo vér 
gjörum honum ekki hjartasorg, til kvalar á 
sálu eður líkama. 


Ef. 4, 26. 27. 31. Ef þör reiðizt, þá syndg- 
ið ekki, látið ekki sólina undir gánga yfir yð- 
ar reiði. Gefið ekki tækifæri þeim, sem ber 
róg: öll beiskyrði, heipt, reiði, hávaði og íll- 


124 


yrði stu lángt frá yður, ásamt alls konar 
íllmennsku. M 

1 Jóh. 3, 15. Hver sem hatar bróður sinn, 
- sá er morðingi, en þér vitið, að einginn morð- 

íngi hefir eilíft líf. Jak. 1, 19. 20. 

5) það er kristileg skylda, að vör með. 
hógværð umberum breyskleika vorsn á- 
únga, þegar hann hefir gjört oss nokkuð á 
móti, og að vér fyrirgefum honum, eins og 
guð fyrirgefur sjálfum oss vegna Krists. Auk 
þessa eigum vör, svo mikið sem oss er mögu- 
legt, með vinsamlegum fortölum, að koma 
honum til að sjá að.sör, svo að hann vari 
sig við að halda áfram í syndunum. 

Mark. 11, 25. 26. Jesús sagði: Fyrirgefið, 
ef þör hafið nokkuð á móti einhverjum, svo 
að yðar faðir, sem er á himnum, fyrirgefi yð- 
ur líka yðar afbrot; en ef þör fyrirgefið ekki, 
„ þá. mun yðar faðir, sem er á himnum, ekki 
heldur fyrirgefa yðar afbrot. 

Kól. 3, 12. 13. Svo skrýðizt nú, eins og 
guðs útvaldir, heilagir og elskanlegir, hjart- 
fólginni miskunsemi, góðvilja, auðmýkt, hóg- 
lyndi, lánglundar- geði, umlíðið hver annan, 
og ef nokkur hefir klörumál móti öðrum, þá 
fyrirgefið það hver öðrum innbyrðis; eins 08 


"195: 
Kristur hefir fyrirgefið yður, svo gjörið þór 
og einnig. 

S. 4. a) Vér eigum hvorki að hata vora 
óvini, sem annaðhvert heimuglega eður op- 
inberlega vilja gjöra oss skaða, nð í nokkurn 
máta hefna vor á þeim, svo vör ekki gefum 
þeim tilefni til stærri vonzku, eða sðum orsök 
í þeirra sálartöpun. 

Róm. 12, 14. 17. 19. Blessið þá, sem of- 
sækja yður, blessið en bölvið ekki; gjaldið 
eingum íllt fyrir íllt; ef mögulegt er, þá hafið 
frið við alla menn, svo mikið sem í yðar valdi 
stendur; hefnið yðar ekki sjálfir. 

b) þegar óvinir vorir sækjast eptir að skaða 
vort líf, spilla vorri velferð, eða gjöra óss 
viðskila við vort góða mannorð, megum vér 
verja oss móti þeim með almennilegum rétt- 
argángi, en vera samt ætíð reiðubúnir að 
sættast við þá, biðja fyrir þeim og hjálpa 
þeim eptir megni, ef þeir þess viðþurfa, eins 
og guð hefir auðsýnt ossnáð Krists vegna, og 
fyrir hans sakir vill fyrirgefa sjálfum oss. 


Matt. 5, 25. 44. Jesús sagði: Vertu strax 
viljugur til að sætta þig við þinn mótstöðu- 


'126 


mann, meðan þú ert enn á vegi með honum. 
Eg segi yður: elskið óvini yðar, blessið þá, 
sem yður bölva, gjörið þeim gott, sem yður 
hata, og biðjið fyrir þeim, sem yður gjöra 
skaða og ofsækja yður, svo að þér sðuð börn 
föðurs yðar, sem er á himnum. v. 45 — 48. 
Róm. 13, 3. 4. 


Róm. 12, 20. 21. Ef óvin þinn húngrar, 
þá gef honum að eta, ef-hann þyrstir, þá gef 
honum að drekka. Lát ekki hið vonda yfir- 
buga þig, en yfirvinn hið vonda með góðu. 
Róm. 5, 8. 10. 

'S. 5. a) Vér höfum eingan rétt tilað fyr- 
irdæma nokkra manneskju, þó hún hafi 
rángar meiníngar, eða vegna þess hún er 
ekki sömu trúarbrágða sem vör; heldur eig- 
um vér, einsog sannkristnir, að fela vora 
frávilltu bræður guðs miskun á hendur, 
og gleðjast af þeirri von, að þeir muni verða 
hluttakandi í Krists endyrlausn, þegar þeir 

„ hafa vandað sitt framferði eptir þeirri þekk- 
íngu, sem þeir hafa haft færi á að öðlast. 

Post. gb. 10, 34. 35. Eg reyni í sannleika, 


að guð fer ekki í manngreinar- álit, heldur 
er hver sá, sem“ óttast hann og gjörir hvað 


127 


rétt er, honum þóknanlegur, af hverri þjóð sem 
hann er. Róm. 14, 4. 10. 18. 

-b) Vör megum öldúngis einga, grunsemd 
fá, að þeir hafi drýgt nokkurn sördeilís glæp, 
sem ratað hafa í eymd og volæði, því guð 
úthlutar, eptir sinni alvísu ráðstöfun, sorg og 
gleði hverjum sem hann vill, ekki til að straffa 
þá, heldur öðrum til viðvörunar. 

Lúk. 18, 2. 3. Jesús sagði: Meinið þér 
að þessir Galíliskir — hverra blóði Pílatus 
hafði úthellt — hafi verið syndugri en allir 
aðrir Galíliskir, þó þeir hafi orðið fyrir þessu; 
nei, segi eg yður, heldur, ef þér takið ekki 
sinnaskipti, munuð þér allir eins fyrirfarast. 
Jóh. 9, 1— 8, 


I. Umhyggja fyrir líkama náúngans. 

$.-1. Vör megum ekki leggja hendur á 
vorn náúnga, hvorki til að firra hann lífi, 
né gjöra heilsu hans og limum skaða, því - 
þar með rænum vör frá honum því stærsta 
Sóða, sem guð hefir gefið honum í þessu líf, 
og sú Óröttvísi er svo viðurstyggileg í gus 


128 


augliti, að hann líka vill hún verði ströffuð hör 
í heimi, eptir yfirvaldsins tilhlutun. 


2. Mós.b. 20, 13. þú átt ekki að slá mann- 
eskju í hel. Gal:5;120. 21. 


1. Mós. b. 9, 6., Hver sem úthellir blóði 
nokkurrar manneskju, hans blóð skal af öðrum 
manni úthellt verða, því guð gjörði manninn 
eptir sinni mynd. Róm. 13, 3. 4. 

S. 2. Vör megum ekki uppáleggja vorum 
náúnga meira erviði, en hann getur af- 
kastað, svo vör ekki veikjum hanskrapta; 
ekki heldur megum vör gjöra honum hjarta- 
sorg, af hverri lífi hans eða heilbrigði kynni 
að verða hætt. Á 

Tít. 3, 2. Minntu þá á, að þeir ekki lastyrði 
neinn, söu ekki þrætugjarnir, heldur eptirlátir, 
og auðsýni alls konar hógværð við hvern mann. 
'$S. 8. Vör eigum að vara náúngann við 
„því, sem honum er skaðvænlegt, en ráða 
honum til þess, sem honum er hollast, svo 
"hann ekki með óframsyýni stytti líf sitt; þar 
að auki eigum vör að hjálpa honum eptir 
efnum, og eingan veginn synja honum um vora 
liðveilu, þegar nauðsyn krefur, 


„129 


Fil. 2, 4, Sörhver yðar gæti ekki einúngis 
að sínu gagni, heldur og líka annara. Orðsk. 
b. 12, 15. 

Merk: Vor skylda í tilliti til náúngans lífs 
og líkama, er Í stuttu máli framsett í fimta boð- 

orði Fræðanna. E 


I. Umhyggja fyrir tímanlegri. velferð ná- 
úngans. 

S. 1. a) Vör megum ekki með neinu gefa 
tilefni til, að náúngi vor missi nokkuð af sínu 
gózi eður fjármunum, sem eru hans eig- 
in, og guð hefir gefið honum, til að efla með 
hans velferð; heldur eigum vör að bera um- 
hyggju fyrir, að hann hafi allt sitt Óskaddað. 

2. Mós. b. 20, 17. Drottinn sagði: þú átt 
ekki að girnast hús náúnga þíns. í 

b) Einginn má stela frá sínum náúnga, 
eður leynilega gjöra hann viðskila við neitt af 
því sem hann á, móti vilja hans og vitund. 


2. Mós. b. 20, 15. Drottinn sagði: þú átt 
ekki: að stela. 


c) Einginn má ræna eður taka með ofríki 
frá sínum náúnga, það sem honum tilheyrir. 
l 9 5 


130 


1 Kor. 6, 10. þjófar og ræníngjar skulu 
ekki fá guðs ríki. A 


„d) Einginn má svíkja sinn náúnga, eður 
draga undir sig nokkuð af því, sem honum 
tilheyrir, með undirhyggju og vélum, svo 
sem með rángri vog .eða mælir, ónýtum varn- 
íngi, okri, eður „öðrum þvílíkum svikum og 
prettvísi. 

#1 Tess. 4, 6. Einginn svíki eður ásælist 


bróður sinn í viðskiptum, því drottinn er sá, 
sem hefnir alls þvílíks. Orðsk. b. 11, 1. 


e) Einginn má lokka fólk eða fð með ó- 
leyfilegum hætti frá sínum náúnga honum til 
skaða, hvorki með hótunum né -völum. 

„9. Mós. b. 20, 17. Drottinn sagði: Þú átt 
ekki að: girnast þíns náúnga ektakvinnu, ell- 
egar hans þjón, ellegar hans þjónustukvinnu, 
ellegar bans uxa, ellegar asna, ellegar nokk- 
nó, sem heyrir þínum náúnga til. 

S.. 2. a) Vör eigum að láta náúnga vorn 
njóta röttar í öllum hlutum, og eingan 
weginn gjöra honum. órétt, hvert sem hann er 
ríkur eða fátækur, æðri: eða lægri stöttar, þar 
eð bæði guðs orð og skynsemi vor banna 088 


“ 


131 


að gjöra það öðrum, sem vör ekki viljum þeir 
gjöri oss. 

Matt. 5, 20. Jesús sagði: Nema yðar rött- 
læti taki mikið fram skriptlærðra og Faríseanna, 
þá kunnið þér eingan veginn að: koma inn í 


- himnaríki. Matt. 7, 12. Es. lt 


b) Hver, sem á yfir öðrum að segja, má ekki 
vanbrúka makt sína, til. að undirþrykkja 
eður skaða þá; miklu heldur á hann að brúka 


hana þeim til hjálpar og aðstoðar. 

Orðsk. b. 14, 31. Hver sem leggst á lítil- 
magnann, sá óvirðir þann, sem skapaði hann, 
en sá heiðrar skaparann, sem lan sig 
yfir fátækan. 

ec) Vör megum eingan veginn innihalda þeirra 
tilhlýðilegumlaunum, sem erviðá fýr- 
ir ogs, heldur eigum vör að gefa þeim í rött- 


an tíma það þeim tilheyrir. 


Jak.5, 4. Sjáið, laun verkamannanna eg þeirra, 


sem yðar akurlönd hafa uppyrkt, sem hafa af-yð- 


ur verið innihaldin, hrópa, og sláttumannanna 


„mikla kvein er komið til-drottins Sebaots eyrna: 


d) Vér eigum að bæta vorum náúnga „að 
fullu, ef vör upp á nokkurn máta höfum á= 


sælzt hann, eða gjört honum skaða. 
a 


= 


132 


1 Sam. 12, 3.  Spámafurinn Samúel gekk 
fram fyrir fólkið og sagði: Hör em eg, svar- 
ið nú á móti mör fyrir drottni og hans smurða: 
hefi eg tekið frá nokkrum manni hans uxa 
eða asna ? hefi eg sýnt nokkrum manni ofríki 
eða Órðtt? eða hefi eg þegið mútu, og látið 
þannig blinda mín augu? Sé svo, skal eg skila 
því aptr. Lúk. 19, 8. Esek. 33, 15. 

e) Vör eigum ekki að misunna náúnga 
vorum þeirra gæða, sem guðs forsjón hefir 
„Aátið honum hlotnazt, heldur gleðjast af hans 
velgengni. 

Jak. 3, 16.. Hvar sem öfund og deilur eru, 

þar er vanskikkan og öll íll viðskipti. 
- f) Vér megum ekki ljúga að vorum ná- 
únga, eður innbirla honum ósannindi, af hverj- 
um annaðhvert hann sjálfur eða aðrir kynnu 
að komast í ýmisleg vandræði. 


Ef. 4, 25. Afleggið lygar, en talið sannindi 


hver við sinn náúnga, því vör erum hver ann- 
ars limur. 


S. 3. a) Vör megum eingan veginn álbóðði 
æru náúnga vors, heldur þar á móti, að því 
leyti sem Í voru valdi stendur, með öllum leyfi- 
legum hætti leitast við, að hann nái allri 


133 


Þeirri virðíngu, sem hann á skilið; því gott 
mannorð og rykti eru mikil gæði í þessu líf, 
og öldúngis ómissandi, ef oss á vel að gánga 
í voru embætti, stött og öðru því oss við kemur. * 

Róm. 13, 7. Svo gefið nú öllum, hvað þér 
eruð þeim skyldugir — þeim heiður, sem 
heiður heyrir. 1 Pöt. 2, 17. 

b) Vör megum ekki baktala eður ljóstra 
óhróðri upp um vorn náúnga, og þar með 
skerða hans virðingu. K 

Jak. 4, 11. - Hallmælið ekki hver öðrum, 
bræður mínir, því hver sem hallmælir bróður 
sínum og álasar honum, sá hallmælir lögmál- 
inu og álasar því. 

c) Vör megum ekki dæma ílla um náúnga 
vorn, meðan hann ekki lætur sitt vonda hjarta- 
lag í ljósi með opinberum íllverkum. 

Matt. 7, 1— 3. Jesús sagði: Dæmið ekki 
hart, svo þör verðið ekki hart dæmdir, því með 
þeim sama dómi, sem þör aðra dæmið, mun- 
uð þér sjálfir dæmdir verða; og með þeim sama 
mælir, sem þér mælið út, skal yður inn aptur 
mælt verða. En því sér þú flísina, sem er 
í þíns bróðurs auga, en að vaglinu, sem er á 
Bjálfs þíns auga, gætir þú ekki? 


134 


'd)- Vör eigum ekki að auðsýna náúnga 
vorum forakt, hvorki í orðum né viðmóti, hversu 
lítilmótlegur sem hann er eður auðyirðilegur. 

Matt. 18, 10. Jesús sagði: Sjáið til, að þör 


ekki forsmáið neinn af þessum smælíngjum. 
Orðsk. b. 14, 21. 


e) Vér eigum ekki að bera út bresti vors 
náúnga, heldur miklu fremur þegja yfir þeim, 
og heldur afsaka en áfella hann, þegar hann 
ér lastaður af öðrum. 

1 Pöt. 4,8. Um fram alla hluti, hafið stöð 
ugan kærleikainnbyrðis, því kærleikurinn hyl- 
ur márgar syndir. Orósk. b. 10, 12. 

S. 4. a) Þegar náúngi vorer nauðstadd- 
ur, eigum vör-að láta oss vera annt um að 
hj álpa honum, og gjöra allt, sem oss er mögu- 
legt, til að gjöra hans mæðu löttari og koma 
í veg fyrir hans eyðileggíngu, þar eð oss má 
til hugar koma, að einginn veit, nema sama 
neyð kynni oss líka að höndum bera, og vér 
þá gjarnan vildum, að aðrir hjálpuðu oss. 

Hebr. 13, 16. Gleymið ekki að gjöra gott 
og útbýta, því þær fórnir þóknast guði vel. 

b) Sörhver kristinn er, eptir Krists dæmi og 


135 a 


hans vegna, skuldbundinn að hjálpa 
þeim, sem eru sannarlega nauðlíðandi, 
og annaðhvert vegna heilsubrests eður elli ekki 
geta sjálfir leitað sér atvinnu; eða. þeim, sem 
með allri sinni atorku ekki geta unnið. nægi- 
lega“ fyrir sér og sínum; eða þeim, sem á í 
ómaga aldri eru munaðarlausir. 

Matt. 25, 85 — 40. Á dómsdegi mun Jesús 
opinberlega segja þeim guðhræðdu til hróss og 
upplífgunar: Húngraður var eg, og þér gáfuð 
mör að eta; þyrstur var eg, og þör gáfuð mér 
að drekka; gestur var eg, og þér hýstuð mig; 
nakinn var eg, og þér klæðduð mig; sjúkur 
var eg, og þör vitjuðuð mín; í fángelsi var eg, 
og þör komuð til mín. það sem þör gjörðuð' 
einum af þessum mínum minnstu bræðrum, það - 
gjörðuð þör mér. Es. 58, 7. Orósk. b. 19, 
17. Róm. 12, 13. 15. 


c) Iójulausir húsgángsmenn og betl- 
arar, sem hafa krapta til að leita sér atvinnu 
með leyfilegum hætti, en nenna því ekki, 
eiga ekki að fá ölmusu, heldur á að 
þrýsta þeim til almennilegrar vinnu. 


2 Tess. 3, 10— 19. Vör sögðum yður svo 
fyrir, að sá, sem ekki vill vinna, ætti ekki 


136 


heldur mat að fá; en vör höfum frétt, að sumir 
lifi í óskikki hjá yður, sem ekkert vinna, en 
gjöra óþarfa. Í -drottins vors Jesú Krists stað 
skipum vör þvílíkum og áminnum þá, að þeir 
stu kyrrir við vinnu sína, og hafi sjálfir fyrir sér. 

d) Vér eigum án yfirdrepskapar að sam- 
hryggjast með vorum náúnga, hug- 
'hreysta og uppörfa hann og liðsinna 
honum með allri þönustusemi. 


1 Tess. 5, 14. Huggið, ístöðulitla, aðstóðið 
veika, umlíðið hver annan. Róm. 12, 15. 


e) Ef vor náúngi verður sundurþykkur 
við aðra, eigum vör að leggja allt kapp á að 
sætta þá, koma forlíkun á, og þannig af- 
stýra þeim skaða, sem annars hefði máske 
þar af hlotizt. 


Matt. 5, 9. Jesús sagði: Sælir eru þeir sem 
friðinn semja, því þeir munu guðs börn kall- 
aðir verða. Orósk. b. 12, 10. 

Merk: Vor skylda í tilliti til góðs mannorðs 
og fjármuna vors náúnga, er í stuttu máli framsett 

í sjöunda, áttunda, níunda og tíunda boð= R 

orði Fræðanna. 


137 


D) Umm skylduna í sérhverri stétt. 


Auk þeirrar almennilegu skyltiu, sem á 
manneskjunum liggur, að því leyti sem þær 
eru manneskjur, eru líka til fleiri sördeilis- 
legar skyldur, sem þeim upp á leggjast 
hverri út af fyrir sig, eptir því kalli og em- 
bætti, sem guð hefir þær í sett. 


1 Pét. 4, 11. Ef nokkur hefir embætti, sá 
þjóni eptir þeirri orku, sem guð gefur honum, 
svo að í öllum hlutum verði guð dýrkaður fyr= 
ir Jesúm Krist. 


I. Ektamaður og ektakvinna. 

S. 1. Eptir guðs boði á einn maður að 
lifa í hjónabandi með einni ektakvinnu;. ' 
eiga, þau að hafa hreinan kærleika hvert til 
annars, bera jafnan umhyggju hvert fyrir ann- 
ars tímanlegri og eilífri velferð, biðja hvert 
fyrir öðru, og lifa í ævarandi einíngu, uns 
dauðinn aðskilur þau. 


Matt.19,4— 6. Jesús sagði: Hafið þör ekki 
lesið, að sá sem í upphafi skapaði manninn, 
hann skóp einn mann og eina konu, og sagði: 


138 


fyrir því skal maðurinn yfirgefa föður og móð- 
ur, og vera hjá eiginkonu sinni, og þau tvö 
skulu verða eins og að einni manneskju. Hvað 
guð hefir samteingt, það má manneskjan ekki 
sundurskilja. 


S. 2. Maðurinn á einkanlega að elska sína 
ektakvinnu einsog sjálfan sig, virða hana, 
vera henni trúr, sjá fyrir hennar atvinnu, ráða 
- henni heilt, „og umbera bresti hennar með 
kærleika. 9 


Ef. 5, 28. Mennirnir eru skyldugir að elska 
þeirra eiginkonur éins og sinn eiginn líkama: 
hver sem elskar eiginkonu sína, hann elskar 
sjálfan sig. 


1 Pét. 3, 7. Þér ektamenn, búið saman við 
yðar eiginkonur með skynsemi, eins og þær, 
sem eru breyskari skepnur, og auðsýnið þeim 
virðíngu eins og þeim, sem líka eru samerf= 
Íngjar þeirrar náðar, að fá eilífa farsæld. 

Hebr. 13, 4.  Hjúskapurinn á heiðarlegur 
haldinn vera hjá öllum, og hjónasængin óflekkuð, 
en frillulífismenn og hórkarla mun guð straffa. 

S. 3.' Konan á sér í lagi að elska sinn 
ektamann með innilegri velvild, vera hon- 
um trú og hlýðin af kærleika, stjórna innan 


| 


139 


húss með kostgæfni og forsjálni, og auk þesa 
vera honum ráðhollog þönustuviljug. 

Ef. 6, 22. 23. Þér konur, verið yðar eig- 
inmönnum undirgefnar eins og drottni, því 
maðurinn er kvinnunnar höfuð, eins og Krist 
ur er safnaðarins höfuð. ; 

Tít. 2, 4. 5. Postulinn Páll vill: láta kenna 
úngum konum að elska þeirra ektamenn og 
börn, og að þær séu skírlífar, siðsamar, um- 
sjónarsamar, góðlyndar og bændum sínum und- 
irgefnar, svo guðs orð verði ekki fyrir lasti. 





I. Foreldrar og börn. 

S. 1. a) Foreldrarnir eiga að uppala 
börn sín til guðhræðslu, svo þau læri frá 
barnæsku að þekkja, elska og heiðra 
guð, líka að varast syndir og lesti, því 
Þeir .eru guði ándstyggilegir, en stunda eptir 
dyggðum og mannkostum, því þeir þókn- 
ast guði; svo eiga börnin að venjast til að setja 
sína von og traust einúngis til guðs náðar í 
Og miskunsemi vegna Jesú Krists. 


„ „Ef. 6, 4. Þör feður, ertið ekki yðar börn 
til reiði, heldur alið þau upp með aga ogum- 
vöndun til drottins, 


140 


sb) það heyrir líka til góðs uppfósturs, 
að börnin venjisttiliðni, sparsemi, þrifn- 
aðar, auðsveipni og til að fylgja sann- 
leikanum án yfirdrepskapar. Foreldrarnir 
eiga að gánga undan þeim með góðum eptir- 
dæmum, óg aldrei láta hjá líða nauðsynlega 
hirtíngu, þegar þau ekki vilja hlýða þeirra 
áminníngum. ; 

Orósk. b. 13, 24. Hver sem hefir ást á barni 
sínu, agar það snemma. 1 Sam. 8, 10 — 14. 
4, 12— 22. 

S. 2. Börnin eiga að heiðra foreldra 
sína og hlýða þeim í öllu góðu, elska, þakka 
og þjóna þeim, og vera þeim til gleði með 
góðu og siðsamlegu framferði. 


2. Mós. b. 20, 12. Drottinn sagði: Heiðra 

föður þinn og móður þína, svo þú lifir leingi 
í landinu. 
„ Ef. 6, 1—38. þér börn, verið hlýðin yðar 
foreldrum drottins vegna, því þetta er rétt: 
heiðra föður þinn og móður; það er hið fyrsta 
boðorð, sem fyrirheiti er lagt við: svo þér 
vegni vel og þú megir lifa í landinu. 2 Sam. 
18, 6— 18. Orésk. b. 23, 22. 25. 


/ 


141 


' 


II. Hússbændur og þjónustafólk. 

S. 1. a) Hússbændur og matmæður 
eiga. að bera umhyggju fyrir velferð síns þjón- 
ustufólks, og helzt með góðu halda því til 
að vera auðsveipið, sem og iðið og reglufast 
í því sem það á að gjöra. Þau skulu einnig 
gefa þeim tilhlýðileg föt, fæði og laun, og ekki 
gleyma að ala önn fyrir þeirra uppfræðíngu 
og betrun til sáluhjálpar, og líka veita þeim 
hjúkrun, einkum þá þau eru veik eða gömul. 
Kól. 4, 1. Þér hússbændur, auðsýnið yðar 


bönurum hvað rétt og jöfnuður er, og vitið, 
að þör einnig hafið herra á himnum. 


b) Hvorki má hússbóndi nð hússmóðir breyta 
ílla við sitt þjónustufólk með íllyrðum, eður 
annari óleyfilegri eða ofríkisfullri aðferð; ekki 
heldur mega þau reingja það með óviðurkvæmi- 
legri tortryggni, eða herða að því um megn 
fram, heldur eiga þau að umbera þess breysk- 
leika með þolinmæði. —- j 


Ef.6,9. Þör hússbændur, hættið hótunum, 
og vitið, að yðar herra er líka á himnum, og 
að hjá honum er ekkert manngreinar - álit. 


S. 2. þjónustufólk á þar á móti að heiðra 


142 
og elska sína hússbændur og matmæður, vera 
beim hlýðið og trútt, og gjöra verk sitt með 
iðni og ástundun, án svika eður möglunar, eins 
og sjálfur guð sjái upp á það. 

Tít. 2, 9. 10. „Áminn þönarana, að þeir sðu 
hússbændum sínum undirgefnir, og gjöri hvað 
þeim geðþekkt er í öllum hlutum: veri ekki 
svörulir né sérplægnir, heldur sýni þeim alla 
hollustu, svo að þeir prýði lærdóm guðs vors 
endurlausnara í öllum greinum. Ef, 5, 6. 8. 





IV.  Yfirvald og undirgefnir. 
$. 1. a) Yfirvaldið hefir, eptir guðs orði, rétt 
til að útheimta hlýðni í öllu því sem þönar til.al- 
mennilegra nota, og ekki stríðir móti guðs boði. 


Róm. 13, 1. 2. Hver maður sé valdstjórn- 
inni undirgefinn, því eingin er valdstjórn, nema 
af guði, og sú valdstjórn, sem er, er af guði 
tilskikkuð, svo hvet sem mótstendur valdstjórn- 
inni, sá stendur á móti guðs skipun, en þeir, sem 
á móti standa, munu yfir sig leiða dómsáfelli. 

Post. gb. 5, 29. Þegar höfðíngjar Gyðíng- 
anna kröfðust hlýðni í því, sem var á móti góðri 
samvizku, svöruðu þeir Pétur og Jóhannes: 
framar ber að hlýða guði en manneskjum. 


| 


| 


| 


143 


b) það er skylda yfirvaldsins eptir guðs boði; 
að vaka yfir undirsátanna velferð, staðfesta hana 
með góðum lögum, einnig að vernda þá góðu, 
en refsa þeim vondu, og láta sörhvern ná rétti 
sínum án manngreinar - álits. 


Róm. 13, 3. 4. Valdstjórnin er ekki góðum 
verkum, heldur vondum til 'skelfíngar. Viljir 
þú ekki vera hræddur við valdstjórnina, þá 
gjör það, sem gott er, og muntu umbun af 
henni fá: því hún er guðs þénari þér til góðs; 
en ef þú gjörir íllt, þá máttu vera hræddur, 
því hún ber ekki sverðið forgefins, þar eð hún 
er guðs þénari, til að straffa þá, sem ílla breyta. 
5.Mós. b. 1, 16. 17. Qrðsk. b.29, 29.23. 


S. 2. Þeir undirgefnu eiga, vegna guðs, að 
hlýða yfirvaldinu og þess tilskipun, líka að 
fjalda svikalaust sínar skyldur og skatta, sem 
útheimtast til sameiginlegra nota, landsins varn- 
ar og nauðsynja; þeir eiga einnig að heiðra 
yfirvaldið, vera því hollir og auðsveipir, og 
biðja fyrir því. á 

Róm. 13, $--T. það er nauðsynlegt að 
Vera undirgefinn, ekki einúngis vegna straffs- 
ins, heldur og fyrir samvizkunnar sakir; því 
þar fyrir gjaldið þör og skatt, vegna þess þeir 


„ 


144 


eru guðs þjónar, sem við þá þénustu eru sí- 
feldlega bundnir. Svo gefið hverjum það sem 
þör skyldugir eruð: þeim skatt, sem skatt eiga; 
þeim toll, sem tollá; þeim ótta, sem ótti til- 
heyrir; þeim heiður, sem heiður heyrir. 

1 Pét. 2, 13. 14. Verið undirgefnir alls 
konar réttu yfirvaldi vegna drottins, hvert 
sem. það er konúnginum, svo sem þeim ypp- 
arsta, eður landstjórnurunum, svo sem þeim, 
hverja hann hefir út sent til hefndar yfir íll- 
virkjana, en þeim til umbunar, sem gjöra gott. 


sm 





Vv. Kennendur og tilheyrendur. 
$. 1. a) Kennendurhir eiga að kunngjöra guðs 


“orð án yfirdrepskapar með allri ástundun, til 
 uppbyggíngar, og áminna og aðvara án mann- 


greinar-álits; þeir eiga einnig að láta sör inni- 
lega vera umhugað, að börnunum sé svo skil- 
merkilega kennt, að þau hafi gagn af; líka eiga 
þeir að leitast alvarlega við að efla sinna til- 
heyrenda framför í sönnum guðs ótta, til €i- 
lífrar sáluhjálpar. 


Tít. 1, 9. Sá, sem er biskup, kennimaður 
eða tilsjónarmaður, á að halda fast við þann 


, 


145 


vissa lærdóm, svo hann bæði geti áminnt meó 
heilsusamlegri kenníngu, og líka sannfært þá, 
er á móti mæla. 1 Pöt. 5, 2. 8. 


b) Kennendurnir eiga að gánga á undan sín- 
um tilheyrendum með góðu eptirdæmi í lifnaði 
og umgeingni; vera blíðir og hóglátir, biðja 
fyrir þeim, og prýða kennínguna með óstraff- 
anlegu framferði. ; 

1 Tím. 3, 2. 3. Sá, semer biskup, kenni- 
maður og tilsjónarmaður, á að vera óstraffan= 
legur, einnar konu eiginmaður, árvakur, hóf- 
samur, siðprúður, gestrisinn, vel fallinn til að 
kenna öðrum, einginn drykkjumaður, ekki styrj- 
aldarsamur, einkis Ósæmilegs ávinníngs gírugur, 
heldur sanngjarn, ekki þrætusamur, ekki ágjarn. 

S. 2. Barna uppfræðendurnir eiga að inn- 
prenta. í hjörtu þess úngdóms, sem þeim er á 
hendur falinn, lotníngu fyrir guði og Kristi, 
elsku til þeirra, útleggja fyrir honum það, sem 
hann á að læra, og halda honum til ástund- 
unar, hæversku og góðra siða; því að í æsk- 
unni á að leggjast grundvöllurinn til mann- 
eskjunnar eptirfylgjandi lukku og velgeingni 


um tíma og eilífð. 
10 


146 


Orðsk. b. 22, 6. Kenn þeim únga þann 
veg, sem hann á að gánga áfram til dyggða 
og ráðvendni, og þegar hann eldist, mun hann 
ekki af honum víkja. 

S. 3. Tilheyrendurnir eiga að auðsýna laung- 
un eptir guðs orði, og trúlega fylgja sinna 
kennenda áminníngum, sem á því eru byggð- 
ar; einnig veita þeim alla virðíngu, elska þá, 
og gjalda góðfúslega það, sem þeir eiga: að 
hafa til síns sæmilegs uppheldis. 

Hebr. 13, 17. Hlýðið yðar kennifeðrum og 
látið að orðum. þeirra, því þeir vaka yfir sál- 
um yðar, svo sem þeir, er reikníng eiga að 
standa, svo þeir geti gjört það með gleði, en 
ekki með andvörpun, því þar hafið þör ekki 
gott af. 

Gal. 6, 6. Sá sem fræðist í orðinu, hann 
býti hinum alls konar gæðum, sem uppfræðir 
hanns Telpsss.555 12. ð: 

Merk: Foreldra og barna, hússbænda og hjúa, einnig 
yfirvalds og undirgefinna skylda, hvers við annað inn- 
byrðis, er í stuttu máli framsett í fjórða boðorði 
Fræðanna og í hússtöflunni, hvar líka er talað 
um skyldu kennenda og tilheyrenda. Í sjötta boð- 
„orðinu og í hússtöflunni talast greinilega um 
skylduna í hjónabandinu. 


ææ 


147 
Sjöundi kapítuli. 
Um þau meðöl, sem styrkja trúna og 
efla guðhræðsluna, 


1 Guðs orð. 


$. 1. Guð hefir látið kenna oss í sínu orði, 
um allt sitt ráð og sinn vilja oss til frelsun- 
ar og betrunar; en þetta hans orð er bæði að 
finna í gamla og nýa testamentinu. 


Hebr. 1, 1. Eptir að guð forðum optsinnis 
og upp á margan máta hafði látið spámenn- 
ina tala til forfeðranna, þá hefir hann á þess- 
um síðustu tímum látið soninn tala til vor. 

Jóh. 17, 8. Jesús sagði í bæninni til síns 
himneska föðurs: þau orð, er þú gafst mér, 
þau gaf eg mínum lærisveinum, þeir hafa þau 
og meðtekið, og þekkja sannarlega, að eg er af 
þér útgeinginn, og þeir trúa því, að þú hafir 
út sent mig. 

Merk: a) Jesús hafði lofað sínum lærisvein- 
um, að senda þeim heilagan anda, sem skyldi 
fræða þá um alla hluti, og minna þá á allt það, sem 
hann hafði konnt þeim. Jóh. 14, 26. þetta skeði 


líka á fyrsta hvítasunnudegi eptir hans 
10* 


148 


himnaför, þegar þeir allir, uppfylltir af heilögum 
anda, tóku til að tala útlend túngumál, eptir bví sem 
andinn inngaf þeim. Post. gb. 2, 4. 

b) Vör þurfum ekki að nýu að upp fræða um 
guðs ráð og vilja með neinslags nýrri op= 
inberun, því það. guðs orð, sem vör höfum, inni- 
heldur allt hvað vör í því tilliti viðþurfum. Post. gb. 
20, 20. 21. 

e) þótt einhver nú segði, að hannhefði öðlast 
nokkra nýa guðdómlega opinberun, ættum 
vér samt eingan veginn að trúa honum, þar eð 
guð hefir hvergi lofað að sonda nýa spá- 
menn til mannkynsins upplýsíngar. Gal. 1, 8; 9. 


S. 2. það er vor skylda, að rannsaka kost- 
gæfilega guðs orð, tilað læra þar af, hvað 
vör eigum að varast, og hvers vör eigum að 
gæta, því annars mun guð krefja oss til reikn- 
íngskapar fyrir vora vankunnáttu, og þar af 
fljótandi boðorða - brot. 


Sálm. 119, 9— 11. Davíð spyr: Hvernig 
getur æskumaðurinn geingið sinn veg óstrafi- 
anlega? „En hann svarar sör sjálfur: Með 
því áð breyta eptir þínum orðum, drottinn. — 
Eg geymdi þitt orð í mínu hjarta, svo €g 
syndgaði ekki á móti þör. 


Merk: þegar vör höfum tómstundir frá vinnu 


149 


vorri, Væri gott að vör læsum daglega nokk- 
ra stund Í ritníngunni.. En á sunnudögum og 
öðrum helgum, finnur sú kristin manneskja, sem elsk- 
ar guðs orð, hæglega tækifæri til að lesa það, og er 
það ætíð nytsamlegra að byggja trú sína á eigin 
rannsókn, eins og þeir Í Berróa forðum gjörðu (Post. 
gb. 17, 11), en að láta sör einúngis nægja kennend- 
anna sögusögn. 

S. 8. a) Í guðs orði koma fram mörg dæmi 
upp á dyggðir og lesti, sem vér eigum að taka 
oss til eptirþánka, þar þau eru, eptir guðs vilja, 
uppskrifuð oss til eptirdæmis og viðvörunar. 

Jak. 5, 10. Takið spámennina, sem til yð- 
ar hafa talað í drottins stað, til eptirdæmis 
upp á að líða íllt, og að vera þolinmóðir. 
Hebr. 6, 12. 1 Kor. 4, 16. 

2 Pöt. 2, 6. Drottinn lagði borgirnar Só- 
dóma og Gómorra í ösku, fordæmdi til eyði- 
leggíngar, og setti til fyrirmyndar fyrir þá, 
sem eptir á mundu lifa óguðlega. 

hb) Einkanlega eigum vör að gefa gætur að 
Jesú Krists, vors endurlausnara, heilaga líf- 
erni, og ætíð hafa hans dæmi fyrir augunum 
að breyta eptir. 

Matt. 11, 29. Jesús sagði: Lærið afmir, 
því eg em hógvær, og af hjarta lítillátur. 


150 


1 Pét. 2, 21. Kristur hefir einnig liðið fyrir 
yður, og yður eptirdæmi eptirlátið, að þér 
skylduð feta í hans fótspor. 


Merk: Jesús Kristur getur ekki verið oss til 
eptirdæmis að því leyti, sem hann er guðs 
sonur, kominn í heiminn til að endurleysa syndar- 
ana, og með kraptaverkum staðfesta, að hann væri af 
guði sendur, líka og gaf sig sjálfur í dauðann til 
friðþægingar-offurs fyrir allar veraldarinnar syndir; 
en vör eigum að kappkosta að líkjast honum í öllum 
þeim dyggðum, sem eru samkvæmar voru ástandi, og 
ekki yfirgánga mannlega krapta. 

S. 4. a) Að hafa guðs orð kostgæfilega um 
hönd, heyra það með andakt og viljuglega 
læra, er hið rötta meðal, með hverju sann- 
kristin manneskja getur farið æ meir og meir 
dagvaxandi og orðið staðföst í dyggð og guð=- 
hræðslu, með samverkandi heilags anda náð. 

2 Tím. 3, 16. 17. Öll ritníngin erinnblás- 
in af guði, og nytsamleg til lærdóms, til sann- 
færíngar, til leiðröttíngar, til uppfræðíngar Í 
ráðvendni, svo að guðs maður sé algjör, og 
til alls góðs verks hæfilegur. 

b) Vor skynsemi fær hvað af hverju meiri 


og meiri þekkíngu af guðs orði til andlegrar 
og ávaxtarsamrar upplýsíngar. 


“ 


at 


2 Tím.3,15. þú kannt heilaga ritníngu, sem 
getur uppfræðt þig til sáluhjálpar með trúar- 
lærdóminum um Jesúm Krist. Jóh. 5, 39. Sálm. 
119, 104. 105. 


c) Vor vilji á kröptuglega að hneigjast af 
þeim mörgu og dýrmætu áminníngum og að- 
vörunum, sem finnast í guðs orði, til að forð= 
ast íllt, en stunda eptir því, sem gott er; líka 
uppörfast til að gjöra með allri ástundun það 
sem ogs byrjar. 

Lúk. 8, 15. Jesús sagði: þeir sem orðið 
heyra, og geyma það í góðu og siðsömu hjarta, 
færa ávöxt með stöðuglyndi. 8, 21. 

d) Vör getum, hvernig sem ástaðt er fyrir 
oss, fundið huggun og rósemi-af guðs orði, 
sem inniheldur gæzkuríkustu loforð um guðs 
náð og blessun Krists vegna. 

Jóh. 17, 13. Jesús sagði í bæninni til síns 
himneska föðurs: Þetta tala eg í heiminum, 


svo að mínir lærisveinar hafi af mör fullan fögn- 
uð með sjálfum sör. Sálm. 19, 9. 119, 24. 92. 


Merk: Um röttilega brúkun guðs orða, er Í stuttu máli 
talað í fyrstu bæninni í Fræðunum. 


152 


nm. Árvekni og bæn. 
$. 1. Vör eigum gaumgæfilega að vaka yfir 
hugrenníngum vorum og girndum, þar vort 
eðli er breyskt, en freistíngarnar eru margar, 
svo eingin heimugleg lystíng til ílls geti að ó- 
vörum feingið yfirhönd hjá oss; líka eigum vér 
iðuglega og nákvæmlega að halda reikníng við 
sjálfa oss um vorn lifnað og framferði. 
Matt. 26, 41. Jesús sagði: Vakið og biðjið, 
svo þör fallið ekki í freistni; andinn er að 
sönnu reiðubúinn, en holdið er veikt. 


2 Kor. 13, 5. Rannsakið yður sjálfa, hvert 
þér eruð sanntrúaðir, reynið yður sjálfa. 


S. 2. a) Guð vill, að vör skulum iðuglega 
biðja, og er það sjálfum oss tilgagns, því ekki 
þurfum vör að minna hann á neitt með vorri 
bæn, þar eð hann veit fyrir fram bæði hvers 
vör viðþurfum, og líka hvernig bezt verði ráð- 
in bót á því. 

Lúk. 18, 1. Jesús sagði: þér eigið jafn= 


an að biðja og ekki að þreytast. Matt. 7, 7. 
12::658470, sila 


b) Bænin á að vera oss meðal, bæði til að 
styrkja vora elsku og traust á guði, og til að 


153 


snúa vorum huga frá hégóma veraldarinnar ; 

bænin gefur oss undir eins krapta tilað standa 

á móti freistíngunum, og til að bera vorar 

þjáníngar með þolinmæði. 

Fil. 4, 6. 7. Verið ekki hugsjúkir, heldur 
látið í öllum hlutum yðar bænir með þakk= 
læti koma fyrir guð í beiðni og ákalli; þá 
mun friður guðs, sem meiri er, en nokkur kann 
að þeinkja, vegna Jesú Krists, vernda yðar 
hjörtu og hugrenníngar. 

Mork: Guð hefir ekki tiltekið, hvað opt hver 
kristinn maður á að biðja, en ef hann elskar 
guð einlæglega, verður það ætíð hans innilegasta 
gleði, að útausa sínu hjarta fyrir guði með vonarfullri 
bæn, hve nær og hvar helzt sem honum gefst færi á. 
Bæði kvöld og morgna höfum vör tíma og tæki- 
færi til þess, líka optar um daginn, miðt í vinnu vorri. 
S. 3. a) Vör megum biðja guð um allt það 

góða, sem hann hefir í sínu orði lofað að gefa 

oss, og sem er bæði sálu og líkama nauóðsyn- 
legt; en af jarðneskum hlutum eigum vér sér 

í lagi að biðja hann um góða heilsu og dag- 

legt brauð, heiður í voru standi, frið við vorn 

náúnga og blessun í vorri löglegri stétt. 

Orðsk. b. 30, 8. Agúr bað: Gef mör hvorki 


154 


fátækt nð auðæfi, en láttu mig hafa mitt af- 

skamtað uppheldi. 

Matt. 7, 7. Jesús sagði: Biðjið, og mun yð- 
ur gefast; leitið, svo munuð þér finna; knýið. 
á, og mun fyrir yður upplokið verða. 

b) Sér í lagi eigum vér að biðja guð um 
þau andlegu gæti, sem tilheyra vorri „sálu- 
hjálp; það.er: um fyrirgefníngu syndanna, 
styrk Í trúnni og voninni, vit og krapta til að 
breyta eptir hans vilja, megn til að standa á 
móti öllum syndsamlegum tilteygíngum, um 
góða samvizku og sáluhjálplega endalykt. 

Lúk. 11, 13. Jesús sagði: Ef þör, sem vond- 
ir eruð, kunnið að gefa börnum yðar góðar 
gáfur, hversu miklu fremur mun faðirinn á 
himnum gefa þeim heilagan anda, sem hann 
þar um biðja. Kól. 1, 9— 11. 

Merk: a) þegar Jesú lærisveinar beiddu hann 
að kenna sör að biðja, sagði hann: þegar 
þör biðjið, þá segið: Faðir vor, þú sem ert á 
himnum: helgist þitt nafn; til komi þitt ríki; verði 
þinn vilji, svo á jörðu, sem á himni; gef oss í dag 

vort daglegt brauð; og fyrirgef oss vorar skuldir, svo 
sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum; og leið 
oss ekki í freistni, heldur frelsa oss frá íllu: því að þití 
er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu, amen. 


155 


b) Drottinleg bæn, Faðir-vor, inniheldur í 
stuttu máli allt það, sem hver ein kristin 
manneskja ætíð á að biðja um og afbiðja, 
bæði í tilliti til sinnar andlegu og líkamlegu velferð 
ar. þessi bæn kann í stuttu máli þannig að útskýrast. 

Faðir vor, þú sem ert á himnum; það er: þú 
allrahærsti, eilífi og almáttugi veraldarinnar skapari vg 
herra, sem elskar þínar manneskjur lángtum heitar, 
en beztu feður á jörðunni geta elskað sín börn. 

Helgist þitt nafn; það er: kenn oss að auðsýna Í 
verkunum, að vör viðurkennum þig eins fullkominn og 
áköllunar- verðugan, eins og þú í sannleika ért. 

Tilkomi þitt ríki; það er: lát þíns sonar Jesú Krists 
náðugu stjórnun, syndugu mannkyni til upplýsíngar 
og frelsis, meir og meir útbreiðast og koma til góðs 
á jörðunni. S 

Verði þinn vilji, svo á jörðu, sem á himni; 
það er: gef oss náð, að vör sýnum hör á jörðunni, 
að vör sðum reiðubúnir, og oss lángi til að hlýða þör í 
öllum hlutum, eins og þínir þönarar hlýða þör á himnum. 

Gef oss í dág vort daglegt brauð; það er: gef 
oss svo mikið af tímanlegum gæðum til lífsins nauð- 
þurftar dag hvern, eins og þú sör að oss er gagnleg- 
ast til vorrar andlegu og eilífu velferðar. 

Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vör og 
fyrirgefum vorum skuldunautum; það er: 
straffa oss ekki eptir maklegleikum, heldur fyrirgef 


156 


oss, vegna þíns sonar, vor mörgu misbrot, eins og vör 
viljum gjarnsamlega fyrirgöfa þeim sem oss á móti brjóta. 

Og leið oss ekki í freistni; það er: lát oss aldrei 
yfirbugast af þeim freistíngum, sem að oss koma, 
heldur hjálpa oss til að stríða á móti þeim. 

Heldur frelsa oss frá íllu; það er: varðveit oss 
frá öllu því, sem getur orðið "oss að skaða á sálu 
eður líkama. 

því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að 
eilífu; það er: þú einn ræður fyrir allri vorri vel- 
ferð, og ert máttugur til að efla hana; því skal líka 
lof og heiður fyrir allt það góða, sem vör hljótum, 
tilheyra þér einum. 

Amen; það er: já, vissulega mun það ske, sem vör 
biðjum þig um, og þú sör að oss er þönanlegt. 

c) Ef vör eigum að biðja með bæninni „Faðir- 
vor“ ogs tiligagns, þá verðum vörmeðstöð- 
ugum eptirþánka, að gæta áð meiníngunni 
í orðunum, og lesa þau með hjartanlegri andakt. 
það er því hneykslanleg misbrúkun, að. lesa þessa 
bæn án umþeinkíngar og fyrir siðasakir. Nær væri 
að lesa hana sjaldnar, svo. andaktin betur gæti við- 
„ haldizt. Matt. 6, 1. 8. 


S. 4. Þegar vör biðjum guð um tímanleg 
gæði, eigum vör að fela hans þægilegum vilja 
á vald, að hvað miklu leyti hann vilji bæn- 


157 


heyra oss, þar það máske getur verið sjálfum 

oss eður öðrum til gagns, að vör öðlumst ekki 
það, sem vör biðjum um; eður vör kynnum að 

 vanbrúka það, sjálfum oss eða öðrum til skaða. 

Róm. 8, 26. Vér höfum ekki vit á, hvers 
vér eigum að biðja. Jak. 4, 2. 8. 

Jak. 4, 3. Þþör biðjið og öðlist ekki, af því 
þér biðjið ílla, til þess að þér getið sóað því 
í yðar bylífi. 

Merk: þegar hinn veiki, sem biður um heilbrigði, 
eður hinn fátæki, sem biður um að sör vegni betur, 
og fleiri þess háttar, ekki bænheyrast, megaþeir 
þar fyrir ekki þeinkja, að bænin sé gagns- 
laus. þeir eiga miklu hellur að vera fullvíssir am, 
að guð, eptir hans speki, sör þeim þönanlegra, að þeir 
fái ekki það þeir umbiðja; eiga þeir því eingu að 
síður að halda áfram með bænina til guðs, svo að 
þeir venjist því meir til að hlýða honum og gefa sig 
undir hans vilja. 

S. 5. Vér eigum að biðja fyrir vorum ná- 
únga móð sömu alvörugefni og sama hjarta- 
lagi eins og fyrir sjálfum oss, til merkis um, að 
vör elskum hann, og einlæglega samgleójumst 
af hans velgeingni, og guð mun ekki láta vorn 
góla tilgáng verða ólaunaðan. 


= 


158 


1 Tím. 2, 1— 3. Fyrst af öllu er; að eg 
áminni, að gjörast skuli óskir, bænir, fyrir- 
bænir og þakkargjörð fyrir öllum mönnum, 
fyrir konúnginum og öllu yfirvaldi, svo yðr 
mættum hafa spakt og rósamt líferni í allri 
guðrækni og siðsemi, því það er gott, og líka 
guði þóknanlegt. Jak. 5, 16. 

S. 6. Ef vör eigum að geta beðið með þeim 
hætti, sem guði þóknast, megum vör ekki láta 
vorar hugrenníngar hvarfla híngað og þángað, 
heldur snúa þeim til guðs alleina, og með auð- 
mykt frambera vorar nauðsynjar fyrir hann, 
með stöðugu trausti á Jesú Krists forþönustu 
og fyrirbón, án þess að reiða oss á vorn eig- 
inn verðugleika; þar að auki eigum vör að 
útrýma úr hjarta voru öllu hatri til náúngans. 

Jóh. 17, 20. Jesús sagði í sinni bæn til 
síns himneska föðurs: Eg bið ekki einúngis 
fyrir þessum mínum lærisveinum, heldur einn- 
ig fyrir þeim, sem munu trúa á mig fyrir 
beirra orð. Róm. 5, 1— 2. 

Mark. 11, 25. Jesús sagði: Nær þér stand- 
ið og biðjizt fyrir, þá fyrirgefið, ef þör hafið 
sök móti nokkrum, svo að yðar faðir, sem 
er á himnum, fyrirgefi yður yðar afbrot. 
Merk: a) Sá kristinn maður, sem er vel upp- 


159 


fræðdur, biður helzt með sínum eigin orð- 
um, sem ekki munu skorta hann, þegar hann hugsar 
alvarlega eptir því, sem hann ætlar að biðja um, 
og þá hjartað kemst við. En ef vör viljura brúka 
þær bænir, sem aðrir hafa gjört, eigum vör að velja 
þær, sem eiga við vort ástand, oginnihalda það, 
sem vör þá sör í lagi þurfum að biðja um. 

b) Formálinn fyrir framan drottinlega bæn 
í Fræðunum, talar um það trúnaðartraust, sem vér eig- 
um að hafa til guðs, þá vör biðjum. Í fjórðu bæn- 
inni er talað um þá tímanlegu velgjörnfnga, og í 
fimtu bæninni um þá andlegu, sem vör eigum helzt 
að biðja um. Í sjöundu bæninni er líka getið 
um hið ílla, sem vör eigum einkum að afbiðja. 





MI. Skírnar-sakramentið. 

S. 1. Skírnin er það heilagt verk, sem Krist- 
ur hefir boðið að brúka við þá, sem ætla að 
játast undir hans lærdóm; og má annaðhvert 
dýfa þeim í vatn, eður ausa því yfir þá, í nafni 
föðursins, sonarins og þess heilaga anda. 


Matt. 28, 18. 20. Jesús sagði: Allt vald er 
mtr gefið á himni og á jörðu. Fyrir því far--. 
"ið og gjörið allar þjóðir að mínum lærisvein- 
um, og skírið þær til nafns föðursins, sonar-. 


160 , 


ins, og þess heilaga anda, og kennið þeim að 

halda allt sem eg bauð yður, og sjáið, eg er 

með yður allt til veraldar enda. 

Mork: Í heitari löndunum má án heilsuspillis dýfa þeim 
niður Í vatn, sem skírast eiga; en hör í þessum 
kaldari löndum verður, heilsunnar vegna,  einúngis 
að yfirausa þá vatni, eins og brúkað var í hinni 
fyrstu kristni, þegar einhver var skírður á sinni 
sóttarsæng. 

S. 2. a) Með skírninni verður manneskjan 
Tímur kristilegrar kirkju, til að verða með hei- 
lags anda samverkandi náð hluttakandi í þeim 
„ ypparlegu velgjörníngum, sem Kristur hefir 
oss útvegað. 

Gal. 3, 26. 27. Þér eruð allir orðnir guðs 
börn af trúnni á Jesúm Krist, því svo marg- 
ir af yður sem eruð skírðir til að trúa á Krist, 
þér hafið íklæðzt Kristó. 

Tít. 3, 5. Eptir sinni miskunsemi hefir guð 
oss hólpna gjört með endurgetníngarlauginni og 
endurnýúngunni, sem skeður af heilögum anda. 


b) Guð veitir oss í skírninni aðgáng tilsynd- * 


anna fyrirgefníngar fyrir Krists sakir, og gjör- 
ir oss, svo sem sín elskuleg börn,. hluttakandi 
í sinni föðurlegri elsku; opnar oss einnig veg til 
gleði og farsældar í tilkomanda eilífu lífi. 


16i 


Mark. 16, 16. Hver sem trúir og verður 
skírður, sá mun hólpinn verða, en hver sem 
ekki trúir, sá mun fordæmast. 

S.3. Með. að skírast í nafni föðursins, son= 
arins og þess heilaga anda, verðum vér skuld- 
bundnir til að trúa á föður, son:og heilagan 
anda, sem þann einasta sanna guð, er alleina 
ræður fyrir vorri tímanlegri og eilífri endur- 
lausn og velferð, svo að vör skulum dýrka 
hann einan og treysta honum einum, líka 
heiðra og elska hann, og hlýða honumaf öllu. 
hjarta; en hér af. fylgir þá einnig, að vör 
skuldbindum oss til að stríða á móti öllum vond= 
um girndum og taka oss vara fyrir að brjóta 
hans boðorð vísvitandi, en kappkosta að lifa 
eptir Jesú Krists lærdómi í sönnum guðs ótta, 


1 Pét. 3, 21.. Skírnin er ekki burttekt lík= 
amans saurugleika, heldur sáttmáli Fi sað= 
vizku við guð.“ 

Róm. 6, 4. Svo erum vör þá id Kristi 
greptraðir" í skírninni til dauðans, að. líka sem 
Kristur er uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð 
föðursins, svo eigum vér að gánga Í nýu líferni. 


$. 4. Kristur vill, að allir monn verði Í 


162 


skírninni limir sinnar kristilegrar kirkju, þar 
þeir eru endurkeyptir með hans dauða; því 
eiga líka smábörnin eptir hans vilja að skírast. 
- Mark. 10, 14. Jesús sagði: *Leyfið smá- 
börnum til mín að koma og bannið þeim það 
ekki, þar eð guðs ríki heyrir þvílíkum til. 
Matt. 28, 19. 
Mork: þau börn, sem deya, áður en þau hljóta 
„skírn, koma samt í guðs ríki, því að Kristur 
. hefur endurleyst þau, og þeim verður ekki tilreiknuð 
forsómun á skírninni. En hafl foreldrar eða vanda- 
menn af ásettu ráði haldið barninu frá skírninni, þá 
- verður það þeirra ábyrgðar-hluti, vegna þess þeir þar 
„ með sýndu, að þeir virtu lítils Krists boðorð. 
#S. 5. Í konfirmazfóninni eigum vör sjálfir 
að ítreka og opinberlega að endurnýa það hei= 
laga loforð, er aðrir gjörðu fyrir vora hönd, 
þegar vör hlutum skírn, sem er: að vör vilj- 


um afneita öllum Óguðlegleika, trúa á guð 


föður, son og heilagan anda, einnig auðsýna 
vora trú með góðverkunum. Til þessa lof= 
orðs eigum vör ætíð alla vora lífstíð að muna, 
og láta það sífeldlega minna oss á þá tryggð 
og hollustu, sem vör erum guði um skyldug- 


“ 


163 


ir, svo vor trú og ráðvendni ekki spillist af 

holdlegu gjálífi. í 
Opinb. b. 2, 10. Jesús sagði: Vertu trúr 

allt til dauðans, svo skal eg gefa þör lífsins 

kórónu. 

Ef. 5, 25— 27. "Kristur elskaði söfnuðinn, 
og gaf sig sjálfan út fyrir hann til að helga 
hann, þegar hann með orðinu hreinsaði hann 
í vatns-baðinu, svo að hann útvegaði sjálf- 
um sér dýrðlegan söfnuð, sem hefði eingan 
"blett né hrukku, eður neitt þess háttar, held 
ur væri heilagur og óstraffanlegur. 

Merk: Sto opt sem vör endurminnumst skírn- 
árinnar, eigum yðr að uppörfast til nýrrar 
árvokni og ástundunar Í því að laga vorn 
lifnað eptir Krists lærdómi. þess vegna, þó 
skírnin sjálf eigi ekki að ítrekast, er hún samt sífelt 
ávaxtarsamt meðal handa ogs, til að efla vora dyggð 
og guðhræðslu. 

Um skírnina er talað í fjórða parti Fræðanna. 





IV. Kvöldmáltíðar-sakraámentið. 

S. 1. Sú heilaga kvöldmáltíð er það hei- 
lagt verk, er Jesús Kristur inmsetti, með hverju 
kristnir menn eiga að eta brauð og drekka vín, 


v 


og þar með verða hluttakandi í Jesú Krists 
11“ 


164 


líkama og blóði, sem offrað var til forlíkunar 
fyrir þá, og vegna þeirra synda. 

Matt. 26, 26 — 28. Mark. 14, 22 — 24. Lúk. 
22, 19. 20. 1 Kor. 11, 23— 26. Vor herra 
Jesús Kristur, á þeirri nóttu, sem hann svik- 
inn var, tók hann brauðið, gjörði þakkir, braut 
það og gaf sínum lærisveinum, og sagði: Tak- 
ið -og etið, það er minn líkami, sem fyrir yð- 
ur verður gefinn; gjörið það í mína minníngu. 
Sömuleiðis eptir kvöldmáltíðina, tók hann ka- 
leikinn, gjörði þakkir, gaf þeim hann, og sagði: 
Drekkið allir hör af, það er kaleikur ens nýa 
testamentis í mínu blóði, sem fyrir yður út- 
hellist til fyrirgefníngar syndanna; gjörið þetta, 
svo opt sem þör það drekkið, í mína minníngu. 

$S. 2. a) Mcó innsetníngu þeirrar heilögu 
kvöldmáltíðar hafði Jesús þann tilgáng, að 
styrkja kristna menn í trúnni og uppörfa þá 
til kostgæfilegrar ástundunar í kristilegu líferni. 

Lúk. 22, 19. Jesús sagði: Gjörið það í 
mína minníngu. 

b) Þegar vör meótökum kvöldmáltíðar-sakra- 
mentið, eigum vér að minnast Jesú Krists 
friðþægjandi dauða, oss til huggunar og full- 
vissu um, að allar vorar syndir séu oss hans 


165 


vegna fyrirgefnar, ef vör einasta tileinkum oss 
hans forþönustu með sannri iðrun og lifandi trú. 


Lúk. 22, 19.20. Jesús sagði: Þetta er minn 
líkami, sem fyrir yður verður gefinn— þessi 
kaleikur er það nýa testamenti í mínu blóði, 
sem fyrir yður úthellist. 


c) Vör eigum að láta þá heilögu kvöldmál- 
tíð uppörfa oss til, að! vör með innilegasta 
þakklæti metum mikils það, að Jesús Kristur 
leið þúngar kvalir og fórnfærði sig sjálfan í 
vorn stað, og með því að neyta opinberléga 
þessarar máltíðar, eigum vér honum til veg- 
semdar að auðsýna, að vér viðurkennum. hann 
sð vor frelsari og sáluhjálpari. 


1 Kor.11, 26. Svo opt sem þér etið af þessu 
brauði og drekkið af þessum kaleik, skuluð. þér 
kunngjöra dauða drottins, þángað til hann kemur. 


d) Í því vör meðtökum brauðið og. vínið, 
komumst vér í nákvæmustu sameiníngu við Jes- 
úm Krist vorn frelsara, sem gjörir oss hluttak- 
andi í sínum allraheilagasta líkama og blóði, og 
þar. með innsiglar, að vér söum meðteknir. „til 
þess nýa náðar-sáttmála, hvern hann, sei vor 
meðalgángari, hefir samið millum guðs og vor. 


166 


1 Kor. 10, 16. Sá blessaði kaleikur, hvern 
vér blessum, er hann ekki hluttekníng í Krista 
blóði?. Það brauð, sem vér brjótum, er það 
ekki hluttekníng í Krists líkama? 


Hebr. 8, 6. Kristur hefir öðlast svo miklu 
æðra kennimanns - embætti, sem sáttmáli sá er 
ypparlegri, sökum þess hann er grundvallað- 
ur á betri fyrirheitum. 


e) þegar vér minnumst þeirrar órannsakan- 
legu Jesú Krists elsku, sem í kvöldmáltíðinni 
verður oss fyrir sjónir sett, á heitasta elska 
aptur á móti að uppkveikjast í vorum hjört- 
um; það á líka að knýa oss til að elska hver 
annan innbyrðis, eins og þá bræður, hverja 
Kristur hefir alla saman endurleyst. 


Jóh. 13, 35. þar af skulu allir þekkja, að 
þér eruð mínir lærisvéinar, ef þér elskið hver 
annan. 


1 Kor. 10, 17. Fyrst það er eitt brauð, svo 
erum vör allir einn líkami; því vér erum allir 
hluttakandi í því eina brauði. 

S. 3. það er nauðsynlegt, að vör prófum 
sjálfa oss, hvert vör getum svo sem verðugir 
gestir geingið til guðs borðs; því þeir einir hafa 
gagn af sakramentinu, sem meðtaka það verð= 


167 


uglega, en hinir óverðugu ávinna. sör þar á 
móti guðs straungu reiði. 2 

1 Kor.11, 27— 29. Hver sem etur af þessu 
brauði, eða drekkur kaleik drottins óverðug- 
ur, sá verður sekur við drottins líkama og 
blóð; en hver einn prófi sig sjálfan, og eti 
svo af brauðinu og drekki af kaleiknum. 


S.4. Þegar vér viljum réttilega prófa sjálfa 
oss, þá eigum vér: 

1) Að rannsaka vort hjartalag í tilliti til 
Krists og hans friðþægíngar, svo vör getum 
vitað, hvert oss, sem iðrandi manneskjum, sýn=- 
ist mikils umvarða, að finna náð hjá guði ein= 
um vegna Jesú Krists og með trúnni á hann. 

2) Eigum vör að rannsaka sjálfa oss, hvert 
það sö vor einlægur ásetníngur,: hör eptir með 
alvörugefni að stríða á móti öllum syndsam= 
legum tillokkunum, og af alúð að vilja fylgja 
Jesú lærdómi, svo oss fari meir og meir fram 
í ráðvendni og sönnum guðs ótta. 

Sörhver sá geingur Óóverðuglega til guðs 
borðs, sem, eptir það hann þannig hefir prófað 
sig nákvæmlega, finnur ekki hjá sör það hug- 
arfar, að hann vilji leita náðar hjá guði með 


168 


trúnni á Krist, hafa einlægan ásetníng að betra 
sig, og láta sör fara fram í dyggð og guðs ótta. 

1 Kor. 2, 2. Eg tók fyrir mig að fara ekki 
með neinn annan lærdóm, þegar eg var hjá 
yður, en um Krist og hann krossfestan. 

2 Kor. 5, 14. 15. Krists kærleiki þvíngar 
oss, með því vér ályktum svo, að fyrst hann 
einn er dáinn fyrir alla, svo séu þeir allir 
dánir; og hann dó fyrir alla, svo.að þeir, á 
meðan þeir lifa, skuli hör eptir ekki lifa sjálf- 
um sér, heldur honum, sem fyrir þá er dáinn 
og upprisinn. 

Mork: a) Í skripta -stólnum verðum vör sðr 
- í lagi áminntir og uppörfaðir tilað prófa 
nákvæmlega sjálfa oss, þegar skriptafaðirinn, 
með sínum guðlegum fortölum og áminnfngum, minnir 
oss á skyldu vora við Krist, og brýnir fyrir oss, að vör 
eigum sífeldlega að kappkosta, að vera dyggðauðugir. 
b) það stondur engan veginn í prestsins valdi 
að fyrirgefa syndirnar, því það er guðs all- 
eina. En presturinn getur einúngis eptir 
„ guðs fyrirheitum tilsagt oss og boðað: að 
guð hafi vissulega fyrirgefið oss vorar 
syndir vegna Jesú Krists, ef vör iðrumst 

Þeirra af hjarta og trúum áKrist. þess vegna 

hafa iðrunarlausir ekkert gagn af að gánga til skripta 

og altaris, heldur verður þeirra ábyrgðarhluti því þýngri, 


169 j 


þar þeir vanbrúka þetta til að hylja með vonrku sína," 
og til að gjöra gis að guðs orði. 

Um þá heilögu kvöldmáltíð or talað í fimta 
parti Fræðanna. 





Áttundi kapítuli. 
Um mannanna síðasta ástand. 





S. 1. Hpó dauðastundin sð öllum óviss, þá 
er samt víst, að allir menn, -sem á jörðunni 
lifa allt til veraldarinnar enda, eiga einu sinni 
að deya, því allir þeir eru syndarar. 

Róm. 5,- 12. Syndin er afeinum manni kom- 
in í heiminn, og dauðinn vegna syndarinnar, 
þannig hefir dauðinn runnið inn til allra manna, 
því þeir syndguðu allir. 

Merk: a) það er mjög hættulegt og heimsku- 
- legt, að skjóta á frest sínum undirbúníngi 
til dauðans, vegna þess að manneskjan kann ske 
sð úng eða með "góðri heilsu, og kenni gðr einkig“ 
meins, því dauðinn kippir mörgum burtu á bezta 
aldri; svo veit heldur einginn, hvert dauðinn muni 
koma hastarlega að, eður með aðdraganda; einginn 
getur heldur fyrirsagt, hvert hann muni fá færi á að 


170 


undirbúa sig, þegar hann á hör við að skilja; því 
fæstir eru svo öruggir á dauða-stundunni, að þeir 
geti með alvörugefni og stöðugri umþeinkíngu hugsað 
um sín sáluhjálpar-efni. 

Þ) Á sóttar-sænginni er tíminn ofnaumur til 
að fá viðbjóð á þeim löstum og hðgóma- 
elsku, sém öptruðu syndaranum, meðan hánn var 
heill og ósjúkur, frá að trúa á Jesúm Krist og elska 
hann; hugarfarið umbreytist ekki heldur 
af því, þó manneskjan, meðan háskinn vof- 
ir yfir, fyllist upp af hræðslu og kvíða fyr= 
ir eymd og kvöl um alla eilffð; því vör sjáum 
allt of opt, að þeir, sem með miklu hugar - ángri lofa 
bót og betrun á sóttar - sænginni, snúa, strax sem/þeir 
eru orðnir heilbrigðir, aptur til síns fyrra syndsam- 
lega lifnaðar, og sýna þar með, að þeirra ángur haft 

ekki komið af einlægu hjarta, og að lystin til þess 

vonda er af laungum vana orðin svo rík Í sálunni, að 
hún getur ekki orðið niðurkæfð, nema með lángvar- 
andi stríði og baráttu. 

c) Þar fyrir er ráðlegast, að búa sig undir 
dauðann frá únga aldri, og stríða strax á móti 
öllum fllum girndum, undir eins og þær taka til að 
hreifa sár; en kappkosta þar á móti að komast með 
lifandi trú í sameiningu við Krist, sinn endurlausnara, 
og fylgja hans eptirdæmi; því eins og óguðlegir for- 
herðast meir og meir, svo þeir, með því að halda á= 





171 


fram Í syndunum, hafa einga dyggðar og guðhræðslu 
tilfinningu, svo styrkjast hinir guðhræddu daglega með 
samverkandi náð heilags anda af að iæka sig sífeld- 
lega í guðhræðslu, vg þannig undirbúa handa sér frið 
“og fögnuð í samvizkunni, sem er sú stærsta farsæld 
í þessu lífi; en óguðlegir aptur á móti baka sör með 
löstum sínum stærstu kvöl og órósemi. þegar dauð- 
inn að kemur, eru þeir guðhræðdu hughraustir og ó- 
"kvíðnir, en hinir óguðlegu skolfast, og annaðhvert 
falla í örvæntíngu, ellegar með þánkaleysi sökkva sör 
- niður Í forherðíngu. á 
S. 2. Sálin, sem er ódauðleg, fer, strax sem 
hún er skilin við líkamann, tilsíns samastað- 
ar, annaðhvert í eilífa gleði, eður eilífar kvalir, 
eptir því sem manneskjan hefir lifað í þess= 
um heimi vel eður ílla. á 


Lúk, 23, 43. Jesús sagði við iðrandi ræn- 
Íngjann á krossinum: Sannlega segi eg þér: 
í dag skaltu vera með mör í Paradís. 2 Kor.5, 8. 

Jóh. 5, 24. Jesús sagði: Hver sem heyr= 
ir mín orð og trúir þeim, sem mig sendi, sá 
hefir eilíft líf, og hann kemur ekki tildóms, held- 


„Ur hefir hann stígið yfir frá dauðanum til lífsins. 


Lúk. 16, 22. 23. Jesús segir Í eptirlíkíng- 
unni: Sá fátæki dó og var borinn af eingl- 
um í faðm Abrahams.- Hinn ríki líka. og var 


172 # 


greptraður, en. sem hann upphóf sín augu Í 
helvíti, var hann í kvölunum. 
28. 8. Á efsta degi skal Kkaminn uppvekj- 
ast úr duptinu, og samteingjast aptur sálunni; 
verður hann þá óforgeingilegur. ; 
Jóh. 5, 28. 29. Jesús sagði: Sá tími mun 
koma, á hverjum allir þeir, sem í gröfunum 
eru, munu heyra guðs sonar raust, og þá munu 
þeir, sem gott hafa gjört, upprísa til sælu, en 
hinir til fyrirdæmíngar, sem íllt hafa aðhafzt. 
Post. gb. 24, 15. Postulinn Páll sagði: Eg 
hefi þá von til guðs, að á eptir muni koma upp- 
risa framliðinna, bæði réttlátra og ránglátra. 
1 Kor. 15, 42. Líkama þeirra, sem deya, 


- verður forgeingilegum niðursáð, en hann mun 


upp aptur rísa óforgeingilegur; honum verður 
auðvirðilegum niðursáð, en hann mun upprísa 
végsamlegur; honum verður niðursáð veikum, 
en hann mun upp aptur rísa máttugur; nátt= 


úrlegum líkama verður niðursáð, en upp apt= 


ur mun rísa andlegur líkami. 

S. 4. þær manneskjur, sem verða lífs Á jörðu 
unni þegar dómsdagur kemur, deya að sönnu 
ekki, svo að sál og líkami skiljist að, en þær 
munu samt umbreytast, svo að þeirra forgeingi= 
legi líkami verður á augabragði óforgeingileg= 


173 
ur; eingin manneskja veit, hvernær þessi dag- 
ur muni koma. 


1 Kor. 15, 51. 52. Sjá, eg segi yður leynd 
ardóm: vör munum ekki allir sofna, en allir 
munum vör umbreytast, og það í vetfángi á 
einu augabragði, við hinn síðasta lúður-hljóm ; 
því lúðurinn mun gella, og hinir framliðnu 
munu upprísa Óforgeingilegir, en vér mun- 
um umbreytast. 

S. 5. Kristur mun með dýrðlegum hætti op- 
inberlega dæma allar manneskjur eptir upp- 
risuna, og auglýsa fyrir öllum, að guðhrædd- 
ir stu verðugir til að lifa í vegsemd og fögnuði 
eilílega; en óguðlegir þár á móti munu verða 
fyrir því straffi, sem þeirra íllverk hafa til unnið. 

Post. gb. 17, 81. Guð hefir tilsett vissan 
dag, á hverjum hann ætlar að láta þann mann, 
sem hann hefir þar til sett, dæma með rétt- 
vísi alla jarðarinnar innbyggjendur; þar um 
sannfærir guð "alla með því, að hann upp= 
vakti þann mann frá dauðum. - 

2 Kor. 5, 10. Vör eigum allir að opinber= 
ast fyrir Krists dómstóli, svo að hver einn 
úr býtum beri eptir því, sem hann hefir að- 
hafzt í líkamans lífi, hvert sem það hefir ver- 
ið gott eður íllt. 


174 


2 Tess. 1, 7. 8. þegar drottinn Jesús op= 
inberast af himni með sínum eingla-her og 
logandi eldi, til að hegna þeim, sem ekki vildu 
aðhyllast guð, og straffa þá, er ekki voru hlýð=- 
ugir evangelíó vors drottins Jesú Krists. 
Merk: Sörhver sála dæmist strax, eptir að 

hún er farin út af líkamanum, og verður henni 

„vísað annaðhvert til eilífrar gleði eður eilífra kvala. 

Hebr. 9, 27. En á síðasta degi, þegar sálirnar 

eru að nýu orðnar samteingdar líkömunum, mun 

Kristur sem konúngur og herra sámansafna 

þeim, svo hans röttvísi dómur verði þeim 

öllum undir eins kunnur, til vitnisburðar um 
hans stjórnun án manngreinar-álits, og svo þeim sð 

„ einginn óréttur gjör, Matt.25,31—46. Rúm, 2, 16. 
-S. 6. Eilíft líf er það dýrðlega og sælufulla 
ástand, í hverju guðhræddir menn æfinlega 
lifa í gleðilegustu sambúð með Jesú Kristi, 
góðu einglunum og öllum heilögum, án þess 
að Áreitast leingur af nokkurri synd eður sorg, 
en njóta óumræðilegrar huggunar, friðar og 
fagnaðar af. að skoða guðs dýrð, sem auðsýnir 
sig Í hans mörgu dásemdarverkum, þar þeir einn= 
ig lofa og vegsama guð hver með öðrum, og æfa 
- eig Í dyggðinni og kærleikanum, eptir guðs vilja. 


175 


Matt. 25, 24. Jesús mun segja viðþá: Kom- 
ið híngað, þör blessaðir af mínum föður, og 
eignizt það ríki, sem yður er fyrirbúið frá 
veraldarinnar upphafi. ss 
„Jóh. 17, 24. Jesús sagði í bæninni til síns 
himneska föðurs: Eg vil, að þeir, sem þú gafst 
mör, skuli vera hjá mör, hvar sem eg er, 
svo þeir sjái mína dýrð, sem þú gafst mör. 

Hebr. 12, 22. Þþör komið til borgar guðs 
lifanda, til þeirrar himnesku Jerúsalem, og til 
margfjölda margra þúsund eingla. 

Opinb. b. 21, 4. Guð mun þerra ölltár af 
þeirra augum, og dauðinn mun ekki leingur ' 
vera til, ekki harmur né kveinan, nö heldur 
pína mun leingur til vera. 

Róm. 2, 10. Heiður, vegsemd og frið skal 
hver sá öðlast, sem gott gjörir. 

S. 7. Fyrirdæmíngin, sem annars kallast ei- 
lífur dauði, er það kvalafulit og vonarlaust á- 
stand, í hverju óguðlegir sárlega kveljast af 
þeirra nagandi samvizku, og hvar þeir, í hinna 
óguðlegu vondu anda og íllra sálna sambúð, 
finna til hryggilegustu verkana af sínum fyrri 
íllgjörðum, þar eð þeirra .drottnandi lystir, 
hverjum þeir þá ekki geta fullnægt, undir 
eins auka þeim kvöl og pínu. 


176 


Matt. 25, 41. Jesús mun segja til þeirra: Far- 
ið frá mör, þör bölvaðir, í þann eilífa eld, 
sem búinn er djöflinum og hans árum. 

Mark. 9, 47. Jesús sagði: Þeirra ormur 
deyr ekki, og þeirra eldur slokknar ekki. 

" Jóh. 8, 36. Hver sem trúir á soninn, SÁ 
hefir eilíft líf, en hver sem ekki hlýónast syn= 


ánum, skal ekki sjá lífið, heldur varir guðs 


„xeiði yfir honum. 
Róm. 2, 9. Hrellíngar og harmkvæli munu 
koma yfir allra þeirra manna sálir, sem íllsku 


"drýgja. Í 

$. 8. Á síðasta degi mun vor heimur for- 
gánga með öllum sínum gæðum; en guðhrædd- 
ir munu ætíð vera hjá drottni, og með þessari 
“von skulum vör hughreysta hver annan. 


2 Pat. 3, 10. Dagur drottins mun koma 
sem: þjófur á nóttu, þá munu himnarnir með 
„miklum gný förgánga, en frumefnin af eldi 
„sundurleysast, og jörðin með því, sem í henni 
er, uppbrenna. 1 Tess. 4, 17, 18. 


“Guði sé lof og dýrð að eilífu, amen. 


I —— 


177 


Stutt 


Á g ri p 
N af 


Möfuð = lærdómum 
kristilegra trúarbragða. 


Is 
Einn einasti sannur guð er til, sem hefir skap- 
að heiminn, viðheldur og stjórnar honum, til 
gagns og gleði öllum sínum lifandi skepnum, 
en sér ílagi þeim skynsemdarfullu til velferðar. 
2. . 

Þessi guð hefir allra stærstu eiginlegleika og 
er sá allra fullkomnasti í makt, speki, gæzku, 
heilagleika og réttlæti. á 
a. ; 
Heilög ritníng, sem jnniheldur guð vilja og 


178 


2 


ráðstöfun, að svo miklu leyti sem þau sér í 
lagi eru manneskjunum við komandi, kennir 
oss að dýrka guð, sem föðurinn, soninn og 
þann heilaga anda, er allir hafa eina veru, og 
sömu guðdómlegu tign. 


d. 

"Manneskjan var í upphafi, þegar guð hafði 
skapað hana, saklaus og góð, en, hún spillti 
sör sjálfri, með því að brjóta fríviljuglega móti 
guðs lögmáli; þar af varð hún syndug. og 
óhæfileg til að taka á móti þeirri sælu, sem 
guð hafði henni ætlað. 


- 


5. 
Jesús Kristur, sem er eingetinn sonur þess 
himneska föðurs, varð manneskja, svo hann 
gæti endurleyst syndugt mannkyn frá þeirri 
eymd, sem það hafði með syndinni steyptsör 
í. Hann sýndi mönnunum þar fyrir með sinni 
kenníngu, hvað guð af sinni miskunarfullu elsku 
hafði ályktað um þeirra frelsun,- útvegaði þeim 
aðgáng til hennar með, sinni fríviljugu pínu 
og dáuða, staðfesti líka með sinni. upprísu.og 


179 


himnaför þá vissu, sem hann hafði gefið þeim 
um eilíft líf. Nú stjórnar hann öllum heim= 
inum ásamt með föðurnum með guðdómlegri 
makt og veldi, og ber sör í lagi umhyggju 
fyrir sinna endurleystra eilífri sáluhjálp. 


6 
Sá heilagi andi leiðir oss með Krists lær- 
dómi til apturhvarfs frá syndunum og tiltrú= 
arinnar á Krist, svo vorar syndir verði ogs 
fyrirgefnar. Hann hjálpar oss einnig til betr- 
unar og framfara í dyggð og guðhræðslu, svo 
vér getum orðið hluttakandi í þeirri sáluhjálp, 
sem Kristur hefir oss útvegað. 
Á fk 
Vor trú á Jesúm Krist á að sýna, hvert. 
hún sö kröptug, með því að vér lifum eptir 
vorri skyldu bæði við guð, við. sjálfa oss og: 
við náúngann, eptir því sem guð og Kristur 
hafa skipað oss í heilagri ritníngu. 


R; EI 
Guði erum vör skyldugir um, að tilbiðja, 


óttast og: elska hann, hlýða honum og -feiða“ 
12" 


"180 


oss á hann einan, lofa hann, þakka hohum og 
ákalla hann, einnig taka oss vara fyrir öllu 
því, sem í nokkurn máta stríðir móti þeirri 
virðíngu, sem vör eigum honum að veita. 


R 9. 

Sjálfum oss erum vér skyldugir um, að bera 
tilbærilega umhyggju bæði fyrir sálu vorri og 
líkama, sem og fyrir vorri tímanlegri velferð, 
en þó sér í lagi gæta vor, og varast allt íllt 
og syndsamlegt háttalag og vana, svo sam- 
wizkan hvorki ofþýngist, né vér líðum tjón á 
vorri sönnu velferð; vér erum þar á mót full- 
vissir um guðs náð, og getum ætíð með son- 
arlegu trúnaðarírausti leitað hælis hjá hon- 
um, ef vör kappkostum að verða góðar og 
dyggðugar manneskjur eptir Jesú lærdómi 
og. eptirdæmi. ; 


10. 

Náúnganum erum vér skyldugir um, að elska 
hann eins og sjálfa oss, og þess vegna að 
Tera ætíð“ reiðubúnir til að gjöra það sama 
rið hann, sem vör kjósa vildum að hann í 


181 á 


líku tilfelli gjörði við oss; en aldrei taka os 
neitt það fyrir hendur, sem í nokkurn máta kynni 
að skerða hans tímanlegu eða eilífu velferð. 
MT 

Vér eigum að hafa Fifa orð iðuglega um 
hönd, því það er það bezta meðal til vorrar 
upplýsíngar og helgunar; líka eigum vör ið- 
uglega að vegsama og ákalla guð, svo hugur 
vor þar með uppfyllist af elsku til guðs og 
laungun eptir að gjöra hans vilja. “ 


12. 

Vér eigum að leggja allt kapp á, að virða 
mikils og halda vorn skírnar- sáttmála, því 
með skírninni hefir Kristur látið gjöra oss að 
limum sinnar kirkju, og gefið oss rétt a sinna 
dýrmætu velgjörnínga. 

Í kvöldmáltíðar - sakramentinú gjörir Jesús 
Kristur oss hluttakandi í sínum líkama og 
blóði, til fullvissu um, að vorar syndir séu 
oss fyrirgefnar, ef oss af hjarta ángrar, að 
vör höfum drýgt þær, og einsetjum oss að 
láta oss fara fram með trúnni á hann í ráð- 


182 


vendni og í vörum kristindómi; þar fyrir eig- 
um vör líka að brúka þetta sakramenti með 
hjartanlegri andakt, eptir að vér áður höfum 
nákvæmlega og alvarlega prófað sjálfa oss. 


13. 

Guðhræddra sálir koma eptir dauðann til ei- 
lífs lífs og eilífrar sælu í samfðlagi með góðum 
öndum hjá Kristi sínum endurlausnara; en þá 
óguðlegir deya, fara þeir í samfélag vondra 
anda, og hreppa þar kvalir og ángist, sem er 
maklegt straff fyrir þeirra íllgjörðir. 

14. 
" Guðs alvísa ráðstöfun hefir tilsett vissan dag, 
á hverjum þeir dauðu líkamir munu úr sínu 
dupti uppvekjast og samteingjast þeirra sál- 
um, þegar Kristur mun láta þá alla mæta 
opinberlega fyrir sínum dómstóli, og þá for- 
geingur sú veröld, sem nú er. 


k 


183 


Sakramentis bænir. 


Skriptamálin. 

Minn kæri, verðugi faðir í Kristi! eg bið yður 
að heyra mína játníngu, uppörfa mína guðrækni, - 
hugga mig með guðs orði, og svo boða mör 
sanniðrandi, kvittun synda minna í Jesú nafni ! 

Eg aum og syndug manneskja játa almátt- 
ugum guði og öllum hans stórmerkjum, en af- 
neita mínum og hans óvinum, synd og öllu ó= 
guðlegu athæfi. Líka meókenni eg fyrir guði 
og yður, minn kæri faðir! að eg er sekur í 
óteljandi syndum í gegn mínum guði og skap- 


ara. „Eg meðkenni, að eg hefi móti hans vilja 


og boðorðum brotið í þaunkum, orðum og verk= 
um, og þá sjaldan eg hefi rött einlæglega vilj- 
að gjöra það góða, hefir þó jafnan loðað við 
mig það hið vonda.  Æ! þetta ángrar mig nú 
af hjarta, og vil eg því feginn allra minna 


„184 


synda iðrast, þeim afláta og við sjá með röttri 
trú og trausti til guðs miskunar, fyrir Jesúm 
Krist minn lausnara. Eg endurnýa nú alvar- 
lega það heit og loforð fyrir guðs alskygna 
augliti og yður, að láta mér daglega fram fara 
í öllu góðu, eptir míns frelsara dæmi, hvers 
pínu og dauða endurminníngu eg halda vil í 
dag; guð virðist að gefa mér náð sína þar 
til í Jesú nafni, amen! 


Bæn fyrir skriptir. 

Rannsaka mig, ó guð, og prófa mitt hjarta! 
gef mör að þekkja, hvert eg hefi einlæglega 
elskað þig, og hvert eg hefi alvarlega látið mör 
. Vera umhugað um minn kristindóm. Opna minn 
skilníng, svo eg læri rétt að þekkja sjálfan 
„mig, að eg ekki, mör til skaða, dragi sjálfan 
' mig á tálar í því sem mest á ríður, í mínum 
sáluhjálpar-efnum, né gjöri lítið úr syndunum, 
sem þú hatar. Minn guð! eg vil nú fyrir þín= 
um alskygnu augum rarnsaka mitt hjarta og 
mitt frámferði; eg vil ekki fyr neyta holds 
og blóðs míns frelsara, heldur enn eg með vissu 





! . 185 


geti sagt, að eg sé hans sannarlegt:barn, er 


- framvegis vilji leitast við að hlýðnast og breyta 
eptir honum. Gef mör hör til aðstoð þíns góða 


anda, minn guð! eg vil nú gánga fram fyrir 
þinn þénara, og meðkenna þér og honum mín- 
ar syndir; æ! fyrir þér fæ eg ekki dulizt; það 
mun fyrir þínum dómi á síðan opinbert verða 
öllum einglum og mönnum, hver eg er. Lát 
mig því, minn góði guð! ekki svíkja sjálfan 
mig, heldur með hræsnislausu hjarta fram koma 
fyrir þig í dag og ætíð, amen! 


Bæn eptir skriptir. 


Lofa þú drottinn, sála mín! nú em eg þess 


"viss, 20 guð hefir, fyrir míns frelsara Jesú 


Krists skuld, fyrirgefið mér allar mínar synd= 
ir, þegar eg að eins efni þau elsku og hlýón- 
is heit, er eg nú vann mínum skapara; eg hefi 
ekki annað forþönað enn straff, en guð hefir 
auðsýnt mör náð; hans sonur er á krossin- 
um dáinn líka fyrir mig, svo eg mætti lifa. 


“ Nú vil eg framvegis, til þóknunar mínum guði 


og frelsara, sem svo mikið elskaði mig, hata 


186 


allar syndir, og í öllu ástunda, að hlýðnast hans 
boðorðum; þessu hefi eg. nú lofað þér, minn 
guð og minn frelsari! lát mig aldrei í minni 
umgeingni: gleyma þessu loforði! þá verð eg 
verðugur borðgestur við míns frelsara, kvöld- 
máltíð í dag; eg fæ þá fullvissu um minna 
synda fyrirgefníngu sem eg get huggað mig 
við í lífi og dauða, amen! 


Bæn fyrir bergingu. 

Svo syndugur, svo. óverðugur, sem eg er, 
svo vill þó minn frelsari unna mér þeirrar 
„ náðar, að eg má nú fram koma að hans há- 
borði til að meótaka þar hans líkama og blóð, 
svo sem pant og fullvissu um minna synda 
fyrirgefníngu. Æ, minn guð! gef mör náð til 
að kannast við, hversu grunnlaus þessi elska 
er! guðs sonur, sjálfur föðursins ljómi, hrygg- 
ist fyrir mínar syndir allt í dauðann; guðs ' 
sonur sveitir blóðinu undir minni og alls 
heimsins synda sekt; guðs sonur lætur sig 
fjötra, spotta, húðstrýkja, þyrnum krýna og á 
krossinn negla, til að endurleysa mig, sem var 


187 


hans óvinur; guðs sonur leggur lífið út fyrir 
mig, er sekur var eilífs dauða. Hversu dýru 
verði em eg keyptur! hversu öldúngis heyri 

eg, með öllum kröptum sálar og líkama, mín- 
um frelsara til, sem svo heitt hefir elskað mig! 
með þessum þaunkum vil eg gánga upp að 
þínu borði, minn guðdómlegi ástvinur! þakk- 
látur yfirvega þína ómetanlegu elsku til mín, 
og uppörfa meði henni sjálfan mig til að lifa 
þér höðan af; styrk mig þar til, minn guð, 
með þínum anda, í Jesú nafni, amen! 


Bæn eptir bergingu. 

Ó, hversu mikið á eg að þakka þér, minn 
frelsari! eg get ekki með orðum útmálað stærð 
þinnar elsku; eilíflega vil eg elska þig, því þú 
hefir óútsegjanlega elskað mig. þér hefi 'eg að 
þakka fyrirgefníngu minna synda, guðs náð, 
rósemi samvizkunnar og eilíft líf. Lát mig 
aldrei gleyma þessum ómetanlegu velgjörðum! 
Höðan af vil eg flýa.og forðast allar. syndir, 
svo eg missi ekki aptur þína náð. Mín æra, 
mín unaðsemd, mín æðsta sæla sé sú: að elska 


188 


Þig, hlýða þör, fylgja þínu dæmi, og í öllum 
míns lífs athöfnum að gjöra það, sem rétt er 
og þér vel þóknast. Veit mér þar til náð 
þína og aðstoð, svo megna eg allt fyrir þig, 
amen! 


s 


Ferða bænir. 


Landferðamanns bæn. 


Góði guð! þú verndarinn allra þeirra, sem á 
þig. treysta! í þínu nafni áforma eg nú mína 
reisu; vertu mín fylgd og minn vegvísari, svo 
kann mig ekkert íllt að henda. þör fel eg 
mig nú.og mitt áform, þú einn kannt að far- 
sæla mín fyrirtæki; vertu mör nú og jafnan 
nálægur með náð þinni, og viróstu að greiða 
hvert mitt spor mör til heilla.  Afvend frá 
mör öllum slisum, hættum og ólukku tilfellum, 
og ber mig svo á þínum höndum, svo eg steyti 
„ekki fót minn við steini. Gef mör farsællega 
að útrðtta mín erindi í þínum ótta, og eptir 
þínu boði, mör og mínum meóbræðrum til neta, 


189 


og leið mig svo heilan og glaðværan heim 
aptur; þá vil eg þakklátur prísa þína gæzku, 
sem aldrei yfirgefur þá, er öruggir fela þér 
sín efni, og í Jesú nafni setja á þig einan 
trú og von, amen! 


s 


Sjóferðamanns bæn. 

Almáttugi guð! þú ert sá vísi og góði höf- 
möskepnanna herra og undir eins minn faðir! 
í trausti þinnar náðarríku handleiðslu byrja 
eg nú, veik og hjálparþurfandi mannskepna, 
þessa hættusömu sjóferð; þú þekkir bezt þær 
hættur, sem mör og voru litla skipi búnar 
eru af óstöðugu sjáfarins hafi, sem afmálar 
mér dauðans ímynd á hverri öldu, ér rís um 
kríng þessi veiku skipsborð, sem bera mitt 
líf. Æ, vertu nú míns lífs verndari, minn 
leiðtogi og minn bezti förunautur! því hverj- 
um skyldi eg þora að trúa fyrir mér, ef ekki 
þér, minn almáttugi faðir og trúfasti lífgjaf- 
ári! banna þú þínum skepnum, vindi og sjó, 
að granda mínu og. vor allra líf, þá hlýða þær. 
Gef oss forsjálega að geta söð við öllum fyr- 


190 


irsjáanlegum hættum, af blindskerjum, boðum, 
grynningum og öðru, en afvend sjálfur þeim 
óþekktu. Uppljúk þinni mildu hendi, og send 
oss þína blessun! bjóð sjáfarins afgrunni að 
„opna sitt ríka skaut, til að uppfylla vorar 
nauðþurftir. þér fel eg mig með skipi og 
varnaði, leið þú oss alla farsællega, og vernda 
oss við öllu tjóni, þá viljum vör lofa og prísa 
þína gæzku, sem svo dásamlega annast sín 
börn. En sö það þinn náðugur vilji, að þessi 
reisa skuli verða vor dauðagángur, ó, svo gef 
mör og oss öllum vel viðbúnum að mæta voru 
síðastal Í þínum höndum er vort líf, gjör þú 
við oss eptir þinni velþóknun, vertu að eins 
vor faðir, og gef oss eilífa hvíld og sælu hjá 
þér, fyrir vors blessaða. meðalgángara Jesú 
Krists forþönustu sakir, amen! 


Bæn um góðan afgang. 
Miskunsami guð og faðir! þú einn ert herra 
lífsins og dauðans; mínir tímar standa í þinni 
hendi, þú hefir, eptir vísdómi þínum og. gæzku, 


19L 


ákvarðað minna daga tal; þar við hughreyst= 
ir:sig minn andi, er eg þeinki fram á mína 
óvissu endalykt; þú einn veizt hvað marga 
eða fáa daga eg á nú eptir ólifaða; gef mör 
því vareygðarsamar að brúka og telja þá, því 
óvissari sem eg er um þeirra tölu og enda- 
lykt. Eg veit að mör, eins og öllum mönn- 
um, er eitt sinn ásett að deya, og þar eptir; 
kemur dómurinn; æ, gef mör víslega að búa 
mig þar undir, nú strax á mínum heilbrigðu 
dögum, svo. eg lært fái að deya, áður enn eg 
dey! Gef mör opt og alvarlega að þeinkja 
um mína burtför, gröfina, dóminn og eilífðina; 
svo mun dauðans umhugsan aptra mör frá 
mörgum syndum; en gjöra ástundunarsaman 
í því:sem gott er, og efla má mína sönnu 
farsæld; dauðans sífelda endurminníng mun 
gjöra mig aðgætnari um sjálfan mig, var- 
eygðarsaman í meðlæti og vongóðan í 'mót- 
gángi. En þegar mín dauðastund loks að 
kemur, gef mör þá, ó Jesúl í krapti þíns 


193. 

dauða að yfirvinna allar dauðans ógnanir, svo 
eg mætti vel tilreiddur, með glaðri von og 
óskelfdri samvizku skilja við heim þennan og 
það allt, sem í honum er girnilegt, en inn- 
leiðast í þá sælu vistarveru, sem þú hefir 
öllum þínum trúu þjónum. afrekað, fyrir þinn 
dauða, amen! = 














